








ET 
































AF 


BERTIHOLD ENSKA, 


KVEÐNAR AF 


JÓNI JÓNSSYNI. 


AKUREYRI. 
ÞRENTARI: B, M. STEPHÁNSSON, 


1874. 





Fyrsía ríma. 


„i. Mín þó ei sje menntin fróð, málsí glósum 
högu, eg vil reyna að yrkja ljóð, út af Bertholds- 
Sögu. 

„2. Frek þó. vogun fyrir mig, fávísan má heita, 
óðs á brattan stefna stig, stefjum eptir leita. 

9. Hamingjan mjer leggi lið, ljóða fremjaiðju, 
því jeg er óvanur við, verk í bragarsmiðju. 

A Finn jeg háttinn ferskeittann, fremd þó litla 
unni, huga mínum hentugann, helzt í fyrsta sinni. 

5, Þeim sem fyrri fræða skrá, fengu aldrei 
Serða, síðsta fertugs ári á, yrkja styrt mun verða. 

6, Vel má þjóðin það við mig, þylja bist í 
anda, fíflsku grein var fyrir þig, að forma þennan 
vanda, 

1. Tíðum gálaust fram jeg fer, feil mín opt þó 
Sjái, full er von að fólkið mjer, fyrtækið lái. 

8. Hef jeg illa heilnæm ráð, haldið foreldranna, 
og því hlotið heims um láð, hryggð á stundum 
kanna. 

9. þrátt jeg lítinn gaf að gaum, gæfu minnar 
lögun, fjekk ofslakan tíðum taum, tilhneiginga 
jögun. 

10. Eg því reiðast ekki kann, eðlis breiskur 
lengi, mig þó segi syndugann, sóma búið mengi. 

11, Opt hvað listir eigin geð, eflir hátt ósæm- 
inn, af því forðist aðrir tjeð, okkar Betholds 
dæmin. 

12. Hann síns föðurs hratt í vind, heilla ráð- 
um ungur, skjótt hann grjet þó sína synd, sem 
Davíð konungur, 

13. Margan hittir mótlæting, menn sem indi 
fletta, það skal vera þó bending, þeim á veginn 
Tjetta. 3 


a 


4. 


14. Upp að rísa mál er mjer, mótþróans úr 
svíma, það er gott að sjá að sjer, sje það gjört 
í tíma. 

15. Vita má að vel kann: ske, vjer þess eigum 
gæta, nú á enda nærri sje, náðartíðin mæta. 

16. Vörumst bræður vel hyggnir, vondar heims 
ginningar, allar vöndum athafnir, orð og hugrenn- 
ingar. 

17. Eg þó klaga yfir má, opt með þanka móð- 
um, heims mig skvaldur hindrar frá, hugleiðing- 
um góðum. 

18. Mörg á stundum hættan hraust, hjer vill 
að oss snúa, virðist mjer ei vandalaust, veröld í 
að búa. 

19.  Gleðjum oss í hófi hjer, hagsældar á tíð- 
um, örviðglumst og ekki vjer, andstreymis í hríðum. 

20. Mörg það dæmin vitna „víst, varhyggð er 
því boðin, opt þá manni sýnist sízt, sjálfur næst 
er voðinn. 

21. Bænrækni oss byrjar því, brúka sívakandi, 
hjer svo vorum hjörtum í, helgur búi andi. 

22. Þþolgóðum oss þreyja ber, þó heims mörg 
sje kæla, að svo fáum öðlast vjer, enalykt farsæla. 

253. Hjer við enda mannsöng minn, mun jeg 
tals um ranninn, sjálft jeg efnið síðan finn, sem 
að byrjar þanninn. 


24, Auðugur á Englands torg, alda fyrr um 
dága, í Lundúna- bjó þar borg, bóndi greinir 
saga. 

25, Hann í staðnum hús þar eitt, -hjelt með 
ektasprundi, þeirra eru nöfn eineitt, nefnd af rit- 
höfundi. 

26. Höfðu sess í heldri röð, heiðurs reifuð. 
blóma, og með rósemd unntust glöð, æfðu breytni 
fróma, 


5 


27. Ólu hjónin arfa þann, ei fannst sveinn þar 
meiri, Bertholds nafn sá bera vann, börn þó áttu 
fleiri. 

28. Næmis gáfur nógar bar, njótur ungur seima, 
fyrst hjá sínum föður var, fóstraður þar heima. 

29. Allskyns ljek við indishag, auðnu fyrrtur 
grandi, samt þó bar hann sinnislag, sífellt ofrasandi. 

30. Ástin föðurs æskumanns, aga breiskleik náði, 
Strax í akur hjarta hans, heilræðunum sáði. 

31. Drengsins hyggju djúpt í þel, dyggð og 
siði bezta, tilraun gjörði tíðum vel, trúlega rótfesta. 

32. Eptir það sem allra fyrst, yggur frænings- 
hóla, til að iðka lærdómslist, látin var í skóla. 

33. Byrjaði svo bóknámið, Berthold vizku prýddi, 
en þó heldur utan við, eðli sitt því hlýddi. 

34. Fýsn að honum fjekk sú þríst, fannst því 
Sjaldan glaður, skipasmiður vildi víst, verða og 
timburmaður. 

35. Stýra vildi mastramar, mjaldurs fram um 
ranna ; hans því löngun helzta var, heiminn við- 
an kanna. 

36. Tók nú þanninn til og frá, tíðum sinnið 
reika, ljettúðugt en leit ei á, lukkuhjólið veika. 

37. Átti runnur öldubáls, ei þó viljinn stoði, 
laga nema fræði frjáls, föðurs eptir boði. 

38. Ekki slíku eyrði sá, eiginn vild því sinnti, 
tungumálin þrennslags þá, þar á mót sjer kynnti. 

39. Landaskipun lærði hann, líka stjörnufræði ; 
þessi elsku verðug vann, vísdóms meta gæði. 

40. Lagði kapp á lærdóm þann, list af tilknýj- 
andi; sjófarendum sagði hann, svoddan ómissandi. 


6 


Ái. Allt var það hans augnamið, ef svo heppn- 
ast kynni, að sitt gæti áformið, efnt með framtíð- 
inni. 

42  Fýsnir náðu fyrrtaldar, fróðleiks iðnir 
krenkja, sjómenn um og siglingar, sífellt nam hann 
þenkja 

43. Átti frænda í Amsterdam, ungur hlífa 
skerðir, þessi vanur vera nam, við Indíaferðir. 

44. Vinsældum þar vafinn sat, virðinga til 
kjörinn; þjóðir nefna þann Wolrat, þvitamundar= 
börinn. 

45. Eitt sinn föður Bertholds brátt, baldur 
tjeður mækja, greindur vel með geðið kátt, gjörði 
heim að sækja. 

46. Trygg með frændum tendrast þar, tók vin= 
áttan hlýja, rjett nýkominn rekkur var, reisu frá 
Indía. 

dt. Mörgum sagði sínum frá, sjóar hættu ferð. 
um, mistilteina meiðir sá, mjög undrunarverðum. 

48. Berthold ljúfri list þá með, lagði þar við 
eyra, hans frímóðugt gladdi geð, greinir slíkar 
heyra. á 

49. Hann við frænda sinn þau svör, síðan fór 
að drýgja: ásamt þjer mig fýsir för, fara til Indía. 

50. Langar mig um bólmarband, borðafákum 
skeiða, og mitt frama efla stand, um heims veld- 
ið breiða. 

Þl. Liðsinnis jeg þarf nú þíns, þeirri bón eg 
hreifi, fyrir mig þú föður míns, farar náir leyfi. 

52. Að mjer sveimar yndið frekt, ama grenn- 


ft 
ist víma, fái sú mín fyrirtekt, framgang einhvern- 
tíma. . 

53. Hans þá vita faðir fjekk, fyrirætlan tjáða, 
sizt var honum sú geðþekk, sonar fýsnin bráða. 

54. þaðan reistur þegar var, þeirra frændi nýt- 
ur, fjekk þá Berthold fullkomnar, föður síns ávítur. 

55. Sinn við niðja nam svo tjá, njótur linna- 
dínu, hyggjuranni fleygðu frá, fyrirtæki þínu, 

56. Ef þú hlýðir ekki því, ógæfu „mun boða; 
þar með steypa þjer vilt í, þreifanlegan voða. 

57. Breytni sú er betur hent, breisku sinni 
þínu, að þú bóknáms iðkir mennt, eptir boði mínu. 

58. Berthold þá í ljósi ljet, loforðs hlýðni sína, 
föðurs ráðum fylgja hjet, framar þeim ei týna. 

59. Síðan skóla sætið í, setjast aptur náði, upp- 
fræðing þar næg á ný, náms að streymdi láði. 

60. Allra mest þó iðka vann, aðal menntan 
kæra, þá sem áður hafði hann, hugsað. sjer að 
læra. 

61. Hans nú þannin stóð um stund, stúder- 
inga vinna; frímóðuga fýsti lund, frjálsræðinu 
sinna. 

62. Síðar nokkru svo til bar, sorgar efni það 
er, fjell í sjúkdóm þungan þar, þá hans gamli 

í faðer. 

63. Til sín boða Berthold vann, beimur þrauta 
mæddi, umvöndunar orð við hann, alvarlega ræddi, 

64. Talið mynda svona sitt, sinn við arfa 
rjeði: einræðis er eðli þitt, angur mínu geði. 

65. Sjálfan mjög þig svíkur, nú, sjerlyndis mót- 


8 


þróinn; föðursráðin færir þú, fram í gleymsku 
sjóinn, 

66. þú ei lærir það sem jeg, þjer til skikkað 
hafði, allt fer það á annan veg, en mín hyggja 
krafði. 

GT. Veraldar um víðan geym, vill þinn hugur 
flakka; lukkan mun á þönum þeim, þjer við snúa 
hnakka. 

68. Út á bröttum ólgusjó, eymd þú villt og 
pínu, fyrir kaupa frið og ró, í föðurlandi þínu. 

69. Hugsan sú er hættulig, háskan þó forgylli, 
að hamingjan elti þig, enda heims á milli. 

10. Hann sem nokkuð nytsamlegt, numdi upp- 
vaxandi, setið fær með sæmd og spekt, í sínu föð- 
urlandi. 

71. Allvel brauð með æru sá, inn sjer þjónað 
getur, verið glaður vinum hjá, við rólegt aðsetur. 

12. Hljóta ferðamenn opt meir, mæddir værð- 
um tapa; já í bráðan bana þeir, beint ástundum 
hrapa. 

73. Falska láttu freisting hreint, frá þjer burtu 
spirnda, þú munt annars, þó of seint, þinna iðr- 
ast girnda. 

74. Fæðingar- og fósturlóð, forsmá ekki þína, 
lukkan mun þá lífs um slóð, ljá þjer aðstoð sína. 

75. þarfan iðka þinn lærdóm, þann af mjer 
til setta; öll þín hegðan finnist fróm, framsýni * 
með rjetta. 

76. Vel þjer ætíð vara tak, við gjálífisæði, þín- 
um yfir þaunkum vak, þig skynsemin fræði. 

"TT, Burt mig kallar bráðum hel, burðir fjörs- 


9 


ins dvína; svo athuga son minn vel, síðstu ræðu 
Mina | 

18. Bertholds inn í brjóst það gekk, bar því 
klökkvan anda, heyrt þá reglu formið fjekk, föður 
síns deyanda. 

19. Öllu hjet að hlýða því, hinn sem kjósa 
vildi, sagðist bókanám á ný, nú vel iðka skyldi. 

80.. þunga með sjer. þanka fann, þeir svo voru 
kreptir; föðurs kveðju hinnstu hann, harmandi 
Var eptir. 

81. Gjörð var látins greftranin, gildum þar með 
sóma; meðlim þennan sæla sinn, syrgði öldin 
fróma. 

82. Berthold aptur bóknáms til, brátt í skólann 
vendi, hans þá snart úr hyrjubil, hryggðar pílan 
renndi, 

83. Tíma nokkurn fram svo fór, fróðleik numdi 
drengur, skólasveina röð í rór, rjett vel þá fram 
Sengur, 

84. Allskyns hagur yndælis, eflist baugarunni, 
mjúk þá tíð var meðlætis, mest sem verða kunni. 

85. Kom um síðir þó að því, þá fram stundir 
liðu, gaf hann taumatökin frí, tilhneginga kviðu. 

86. Endurkviknað fýsnin forn, fjekk hjá auð- 
arlundi, svo hans þar ei sinnu korn, sjer nú leng- 
ur undi, 

87. Hann bar engan hræðslu keim, hjer af 
fengi voða; nú þann vildi nýja heim, nákvæmlega 
skoða, 


88. Þess vegna til Hollands hann, huga renndi 


10 


brýnum; skrifa brjef þá vandað vann, Wolrat frænda 
sínum, 

89. Berthold rekknum birti þá, beiðni geðs- 
fýsnanna, fregna vill ef formar sá, ferð til Indíanna, 

90. Bráðum aptur barst það svar, bjóði ránar- 
eisu, að nú væru þegnar þar, þessa búa reisu. 

91. Frændi hans það framar tjáð, fjekk í !skrifi 
sínu. þú fær máske nokkru náð, nú áformi þínu. 

92. Hraða þinni heimanför, hjer vil jeg þín 
bíða, unz þú stígur á minn knör, ei skal bárur 
sníða, 

93. Vertu hingað velkominn, vorn í selskap 
ríka; Wolfgang elzti mögur minn, með skal fara 
líka. 

94. Ungra manna þörf er það, þróist frama 
dáðir, þið og jafnir aldri að, eruð frændur báðir. 

95. Enn sem Berthold fregn þá fjekk, fylltist 
hjartað gleði, tilsett yfir takmörk gekk, trautt hann 
við sig rjeði. 

96. Ráð hans föðurs útlæg öll, óhlýðnin þar 
gjörði, líka eigin loforð snjöll, laufa- gleymdust 
njörði. 

97. Gjörðist nú í geði rór, girnd óvæga saddi, 
til sig búa ferða fór, föðurland sitt kvaddi. 

98. Fræningsvállar freir ei nam, ferðum sínum 
linna, unz hann kom í Amsterdam, út til frænda 
sinna. 

99, Feðgar honum fögnuðu, fín með atlot gæða; 
mikla veizlu mögnuðu, móti baldri klæða. * 

100. Víni skvetti þjóðin þekk, þar um barka 


11 


stræti, höldum flest að höndum gekk, heimsins- 
eptirlæti. 

101. Hlustum ljeðu hljóðfærin, hljóminn þann 
inndæla, fannst þar Berthold fullkomin, fengin vera 
sæla. ; 


102. Eptir gleði glingur það, glóðatjarnar þund- 
ar, hratt sig bjuggu heiman að, hnísu- fram til 
8rundar. 

103. Síðan út á drafnar dýr, djarfir gengu 
bragnar; gefst mjer vökvi rögners rýr, ríman fyrsta 
Þagnar. 


Önnur ríma. 


„1. Náms af jöðrum nú í öðru sinni, fram jeg 
SJöri leiða ljóð; lifni fjör og hitni blóð. 
Áformað og uppbyrjað þó hafi, saman banga 
Suðra pramm, seint mun ganga verkið framm. 
Opt mín ráfar yrkisgáfan snauða, út um 
Sleymsku eyðimörk; auðkennd heimsku reifuð börk. 
Hindranirnar, hugmyndirnar villa, fyrir mjer 
margan hátt, meingjörð er að slíku þrátt. 
o. Fram til kvæða krókótt þræða verður, hvert 
það megna efa eg, ókjör gegnum margvísleg. 
6. Opt jeg ragur er við bragar smíði; þarf ei 
8orta því eg finn, þrátt mig skorta happyrðin. 
1. Áfram halda óðarskvaldurs vinnu, hlýtjeg þó 
með heilabrot, hver sem þróast af því not. 
8. Ef jeg sný frá efni nýbyrjuðu, vansi talinn 
Verður mjer, víst það galinnskapur er. 
9. Fyrst jeg tjeðan flækjast rjeð í vanda, herða 
fara má jeg mig, mælskunnar að klifra stig. 
10.  Yrkja vert er út af Bertholds sögu; lifn- 
aðar má leiðrjetting, læra þar við umþenking. 
11. Eg svo viti engin ritað hefur, út af þessu 
efni ljóð, upp sem hressa mætti þjóð. 


12 


12. Framkvæmd rækja fyrirtækja sinna, Bert- 
hold nam albúinn dáð, brúka sama nú vil ráð. 

13. Og mig búa beslu- nú í -vindi, honum 
fylgja flóðs- á lung, fyrst að bylgjan rís ei þung. 

14. þó mun sannast það hún kann að verða, 
hrukkóttari síðar samt, sitt ei spara megnið rammt. 

15." En mig grunar annað muni fyrri, skatna 
gleði skerða: hag, skyndi með, við ferðalag. 

16. Jeg vil biðja Berthold styðji gæfan, öðlist 
sendar heillir hann, hjer. svo endar formálann. 


17. Mjer var taptur mælsku kraptur áður, þar 
sem höldar fóru fram, frægðar töldu hlunns- á 
gamm. 

18. Höfnum frá þeir hjeldu þá albúnir, allt í 
svip það einum var, ásamt skipum fleirum þar. 

19. Ljetu firðar liðugt byrðing skríða, hug- 
djarfir um haflablóð, hægur byr af landi stóð. 

20. Í samflota öldugotar margir, fram þar skriðu 
skrautlegir, skjómaviðum ótregir. 

21. Sinnis hertum sýndist Berthold gæfan, 
sjer á móti brosa beint, blíðuhót þar fjekk nú 
reynt. 

22. Flest í lyndi ljeku yndiskjörin, enn til 
meina ekkert bar, undateina hlynum þar. 

23. Utan 'tjáðir ungir báðir frændur, sjóar 
kenndu sjúkleikans, sem opt hendir kvisti brands. 

24. Nokkra stund þeir nefndan fundu kvilla, 
heilsu, krapta, fjör og fró,. fengu aptur bráðum þó. 

25. Fermdar skeiðir fengu leiði bezta; gumnum 
svona gekk í vil, Góðrarvonarhöfða til. 

26. Þiljujóra þar við stjóra festu, hafnarmiði 
höldar á, hraðir niður seglum slá. 


13 


21. Bezt það rjeði Bertholds gleði þróa, að 
sú reisan varð í vil, vildi hneisan engin til. 

28. Hans það yndi hvarf þó skyndilega; inn- 
an stundar á þeim knör, allir fundu raunakjör. 

29. Eptir vanda upp á landið heilsa, skatnar 
rjeðu á skipunum, skotum með af fallbissum. 

30. Málmareinir mistókst einum skotið, hyrin 
púðurhús í smaug, hindin súða í lopt upp flaug. 

öl. Af stórbrestum undur mestu skeðu; sundr- 
ast þar nam fley um flóð, flökin bar við skýjaslóð. 

32, Menn þar allir á brimvallardýri, síldarjarð- 
ar sukku' í hyl, sundurmarðir dauða til. 

33. Nema Berthold, næði skert þó væri, og 
Wolfgang hans frændi frár, fram ei spranga hels 
i krár. 

34, Til það vildi tjeðum snildar sveinum, þeir 
á stóðu þiljum yzt, þegar tróð að neyðin bist. 

3ð. Lopts af flugi lands á bugin hrutu, meidd- 
ir, brendir, máttlinir, móts við sendir heljardyr. 

36. Kvistir seima komu þeim til hjálpar, öldu- 
ljónum öðrum frá, upp úr sjónum drógu þá. 

öT. Láu' í svíma langan tíma eptir, samt við 
Takna' um síðir þeir, sinnis vakna harmar meir. 

ö8. Fluttir voru fleinaþórar krankir, brátt það 
Sinn á borðajó, borgarinnar til Kapó. 

39. -Brúkuð var sú breytni þar í staðnum, sjó- 
hröktum að bjarga bezt; brjóstgæðum það lýsir 
Mest. 

40. þeim auðmjúkra mundir hjúkra gjörðu, um 
Var bundið örkumslin, og þeim fundin lækningin. 


íá 


41. Fólk við leitast flest þeim veita gæði, 
hvílur búnar hentugar, hrjáðum núna voru þar. 

42. Lífvænt þá að liðnum fáum dögum, þeim 
að væri þjóðin tjer, þó að bæru lítt af sjer. 

43, Samt nam ringast sú þjáningar pína, litlu 
eptir. þetta þó, þeir svo hrepptu nokkra ró. 

44, Skapraun þoldi þó Berthold mjög stríða, um 
sinn mæðu hugsar hag, hann því bæði nótt og dag. 

45, Tðrast sinnar óhlýðninnar tekur; föðurs 
ráðin hafði hann, holl forsmáð um þankarann. 

46, þessa vegna vissi þegn að hefði, óláns- 
flækjan á sig hitt; uppátæki lastar sitt. 

47, Sekann þanninn samvizkan áklagar; alla- 
reiðu rætta sá, randameiður föðurs spá. 

48. Harmatölum hugarkvölin olli; seint var 
brunninn byrgja nú, brögnum kunn er málsgrein sú. 

49. Hans var sálar sjón uppmálað fyrir, ekk- 
ert nema eymdin ber, ávöxt sem að hryggðar ljer. 

50, Sá ei færi sinn við lærdóm halda, sjer til 
nytja sómastands, síns þó vitji föðurlands. 

51. Af því halur hafði aleign sína, kjöls- af 
jór í mararmið, misst við stóra tilfellið. 

52. Sinn þó mest hann syrgir bezta frænda, 
búinn listum vænsta vin, Wolrat misstan hels í gin. 

53. Eins hans vinir, aðrir hinir flestir, voru 
heimi farnir frá; fær hann þeim ei liðsemd hjá. 

54, Heims á slóðum hvers þar góðum ráðum, 
fylgja skyldi fann engan, fúsan vildar manninn 
hann. 

55. Hann útlendan hjá ókenndu mengi, særði 
mæða sjúkleikans, sálar bæði og líkamans. 





15 


56, Wolfgang. líka. var í slíkum raunum ; kólgu- 
roðakvisturinn, kæran föður missti sinn, 
91, (Og með honum erfðavonar hluta, miklum 
tapa mátti sá, margra skapa dægri á. 
58. Þar svo liggja þeir áhyggju fullir, sitt um 
stand. á sjúkdómsbeð, síþenkjandi kvíða með. 
59, þraut sú herti þó að Berthold meira, fyrstu 
daga þeirra þar, þeim til baga sorgin var, 
60. Fólkið, þjenti þó mjög hentuglega, nefnd- 
um gestum nauðbeygðum, notabeztu með gæðum. 
bl. Brátt af þessu þeir svo hressast fórn, að 
rólfærir urðu þá, og sig hræra rekkjum frá, 
62. Allir sjer þar annt um vera ljetu, þeim 
sje flest að þörfum veitt, þá svo brestur ekki neitt. 
63. Af því mest þá aumka flestir gjörðu, hvað 
aflþunga þrautin tjeð, þá svo unga hitta rjeð. 
64, En sem þjóðar þeirrar góðvild fundu, runn- 
arhneita sýnda sjer, sorgin leita burtu fer, 
65. Burt með skotum skipaflotinn þaðan, áls- 
um ranna um það bil, Indíanna sigldi til. 
66. Áfram tíðin til þess líða náði, sárin gróa 
Sveinum á, svo þeir ró og heilsu fá. 
67. Til svo bar að borgmeistarinn sjálfur, unga 
beima að sjer tók, yndi þeim hvað mjög svo. jók. 
68, Veitti fæði vel og klæði báðum; lífvaktara 
Sína svo, sagða þar hann gjörði tvo. 
69, Þessa gættu þeir embættis trúir; samt þó 
Sjörir Wolfgang ver, við þau kjörin una sjer. 
70, Af því slingur ásetning þann hafði, apt- 
snúa í Holland heim, heppni sú nær Jjenast 
eim, 


16 


71. Miklu betur Berthold ljet sjer falla, þess- 
um sínum herra hjá, hans og fínum vinskap ná. 

12. Kærleiksyl með kænsku til sín dró hann, 
borgar- milda- meistarans, manndyggð gilda reyndi 
hans. 

13. Þiljuhrafnar þar á hafnir synda, um þær 
mundir auðs með fans, ætla skundá til Hollands. 

14, Wolfgang rækir vel það tækifæri; sína vildi 
fósturfold, finna, skildi við Berthold. 

15. Betra var það baldri mararglóða, síns til 
fara föðurlands, frændi þar nú eins og hans. 

16. En þó lagi annað slagið nærri, svoddan 
kæmist sinnið í, sízt framkvæmist neitt af því. 

TI. Af því fann sig fjelausan að vera, áleit 
rínarelda bör, ólík sín og Wolfgangs kjör. 

18. Sá því frænda sinn órændan vissi, nokkru 
föðurs arfi af, er forstöðu honum gaf. 

19. En blásnauður ekkert brauð hann sjálfur, 
ætti sjer til uppeldis, í nú veröld framvegis. 

80. Samt hann fælist sig í þrældóm gefa, því 
að hringa- þótti- bör, það lægingar vera kjör. 

Sl. þeim sem snikja þó ei líkjast vildi, mestu 
sjer það minnkun fann, margt nú hjer um þenkja 
vann. 

82. Fullkomlega fengið þegar hafði, aptur sína 
heilsu hann, -hugmóð brýnan með sjer fann. 

83. Fleins- hjá bendir fór að endurlifna, girnd- 
in forna geðs um mið; gat ei spornað henni við, 

S.4 Byrja nýja nú Indía reisu, sinnishraustur 
hugði þar, hann í trausti gæfunnar. 

85. Fyrst það áður fast svo ráðið hefði, ljót 


17 


Sjer niðrun leizt það beim, leið af miðri snúa 
heim. 

86. þóttist hljóta hlífa njótur frægur, leggja 
hættu líf sitt í, lukkan mætti ráða því. 

87. Hana framar forma nam að prófa, hvert 
að betur sjer ei sú, síðar ljeti þó enn nú, 

88. það sem fyrst að framkvæmdist hann vildi, 
ferðum „grand ei fyrir kveið, frá Hollandi skipa 
beið. 

89. Innan skamms þar ípshvamms- um braut- 
ir, nókkrir ranga rakkarnir, runnu þangað Hol- 
lenzkir. 

90. Sig vel hvíldu sæðýr mild á lagi, undir 
háum höfða þar, hverjum á að Berthold var. 

Qí. Gladdist hann þá glöggur vann að líta, 
Skrauti gljáin skipa fans; skil jeg dável meining 
hans, 

92. Borgmeistarann bað ur fararleyfi; sjer til 
nytja yndis enn, ef sig flytja vildu menn, 

93, Jáorð fjekk hjá japabrekku þundi, ungur 
herjanseldatýr, á skipverja fund sig býr. 
94, Orðalipur að þeim skiprúm falar; brátt 
þeir gegna bón vel hans, borgar- vegna forstjórans. 

95, Hans tillögur hjer pví mjög að studdu; 
útlending þeim ágætar, einstæðingur sem og var 

96. Berthold rór svo. borgarstjórann kvaddi, 
Vin þeim fyrir veittar sjer, velgjörðir hann þakka fer. 
97, Mannhyllina matti vinur frægðar, ljósan vott 
Sins happahags, hugsar gott til ferðalags. 

98, Brag að gagna bilar sagnastrengur; vil jeg 
„Magna værðar blund, verð jeg þagna nú um stund. 

- 2 


18 


þriðja ríma. 


1. En skal hrinda austraknör, út á boðnarflæði, 
glettuvinda kanna kjör, kveðling mynda nýtt með 
fjör. 

"g Ljóðin sansa lífgi mín, lengi og mengi 
gleðji, hljóða dansi harpan fín, hróður glansi auðs- 
hjá - lín. 

3. Bertholds saga beið mjer hjá, byrgð í þrjú 
missiri, neitt við brag ei bættist þá; böls mig jag 
þar nýddi frá. 

4, Mjer er orðið mál á ný, míns til brags að 
snúa, sóns að borði sezt eg því, sje allt skorð- 
um Þbeztum í. 

B. Ef jeg get því orkað hjer, efna viljeg heit- 
ið; kaldur vetur kominn er, kranan set í boðn- 
arker. 

6. Ef jeg fengi út þaðan, einhvern pressað 
vökva, býð jeg mengi bikar þann, betri en eng- 
inn verða kann. 

7. Hugar kala hrindir móð, helzt þá vel er 
kveðið, lengi svalar þyrstri þjóð, þundarsalakrús- | 
arflóð. 

8. Bezt að halda áfram er, ekki þó jeg viti, * 
hvert mitt skvaldur ljóða Jljer, lífgun alda niðj= 
um hjer. | 

9. Fríviljinn en forlög vart, fremja mig til 
knúði, ljóðavinnu lag óþarft, ljet jeg ginna mig 
ofdjarft, 

10. það vill sanna þanki minn, þrávalt kann * 
að hindra, frekur manna friviljinn, forlaganna til- 
ganginn. 

11. Vorum högum hjer yfir, herran alvísræð= 
ur; oss forlögum útskiptir, öllum mjög sem bezt 
Begnir. | 

12. Vor skaparinn oss sem ann, alkyns beztu 
gæða, fjekk oss þar til fríviljann, að færum varlega 
með hann. 

13, Oss með snildum beztu ber, brúka skyn- 


1 


19 


semina; vandi gildur á því er, að því skyldum 
Sæta vjer. 

14.. Hættulegast optast er, æskuskeiðið manna, 
liðast mjeg þá teigjumst vjer, til afvega leiðslu hjer. 

15. Er á þönum þankafar, þeirra frímóðugu, 
fram því önugt unglingar, ana' í gönur veraldar. 

16. Gæzlu trauðir ei sjer af, ýmsir neinu skipta, 
unz á rauða rauna haf, rekast snauðir bóls í kaf. 

17. Vinnur tálið vangæzlan, vill opt gæfu skerða; 
lítt útmála ljóst jeg kann, lífs og sálar háska þann. 

18. Ungur káta eg bar lund, engu þá nam 
kvíða; dreif á spjáturs drengja fund, með dans og 
hlátur marga stund. 

19, Sá er leiður selskapur,sinni orðinn mínu, 
þar hjá sneiði þurlegur, þunds að vtiði sezt heldur. 

20. -Auðnan blíð mjer unglingnum, yndis gnótt- 
ir Jjenti, hefur síðan hug mínum, hamlað tíð opt 
Slaðværðum. 

21. Vel mín gætt á lífsins leið, og leitt mig 
Arottins hefur, náð, almætti' og gæzkan greið, gegn- 
um hættur fár og neyð. 

22, Þúsund faldar þakkirnar, þeim alvalda föð= 
1 eg vil gjalda auðmjúkar, um framhaldið lífs- 
íðar., 

23. Berholds saga bísna löng, bíður hjá mjer 
Opin, að mjer braga falar föng, frá skal slaga 
Manasöng. 


24, Beið þar áður fjalarsfar, fest í nausti þagn- 
ar, sem að Þráður Berthold var, burt til ráðinn 
Siglingar. - 

25. Yndi nýjar unga manns, efni frama vonar, 
tel eg fríjan tilgang hans, til Indía reisa lands. 

26, Uppúr sandi þegnar þá, þung atkerin drógu, 
síðan landi lögðu frá, lygrubanda jórum á. 

21, Börvar lónabáls í gríð, bráðólmir fram 

ak 


20 


drifu, kólguljón um karfa hlíð; kvöddu frónið með 
skothríð. 

23. Hauðri bjóst að halda frá, hafskipanna flot- 
inn, froðar brjóstum aldan á, ægir hóstar kaldur þá. 

29.  Reiða stóðu stoðirnar,.Ístrengðar hvítfald- 
aðar, geyst fram óðu gnoðirnar, gustur tróð í 
voðirnar. 

30. Hagstæðan með hraðbyrinn, hjeldu stefnu 
beina, höfrungsranna hreyndýrin, hálfan annan 
mánuðinn. 

31. Hugðu sína fljótt að fá, fullendaða reisu, 
logarínar þurdar þá, þenktu fínum höfnum ná. 

32. En sú gleðivonin veitt, völt þeim reynast 
náði, skyndiveður skall á greitt, skalnar rjeðu 
við ei neitt, 

33. Ótta jók sá æsir glóð, óma ljóma hlynum, 
geysi klók með grimmdar hljóð, grenja tóku rán- 
arjóð. 

31. Rósemd bægir þunga þraut, þegnum: lífs 
í voða, kári og ægir orku naut, alltúr lagi ganga 
hlaut. 

35. Krapta þjelta kólgan slyng, kneri sundur 
leysti; stranga þetta stormaþing, stóð í rjettann 
sólarhring. 

36, Gafst þá vægð,. sjer brá í blund, brimið 
stórkostlega, við það hægðist virða lund, veðrið 
lægði nú um stund. 

31. Skipið þá var orðið eitt, á sem Berthold 
gisti, út um bláar öldur þeytt, ekki sá til hinna 
neitt. 

„88, Sá var hlunna hjörturinn, hrakinn langt 





21 


afvega; tjá það kunni kompásinn, korðarunnum 
Þetta sinn. 

39. Aptur rekkar rjetta leið, reyna vildu að 
hitta, framkvæmd ekki gafst sú greið, gæfuhnekk- 
ir olli neyð 
"40, Biksvört kólgan brátt á ný, byrgði himin 
allan, varð uppbólgin báran því, brims með ólgu 
þrumugný. 

41. Storðarlynda lemjandi, langt um meira" en 
áður, upp reis vindur emjandi, allt með skyndi 
kremjandi. 

42. Flest óhappið brögnum bjó, brölt það nátt- 
„úrunnar; á burt slapp þar yndi og ró, í þeim 
krappa bylgjusjó. 

43. Funahlýri úr hófi þá, hart svo fram nam 
geysa, enginn slýra maður má, mastra dýri til 
nje frá, 

44, það sem á gekk, undur var; ýtar þá og 
heyrðu, reiðar háar þrumur þar, þjóta 'sáust eld- 
ingar, 

45, Barðist hjartað Berthold í, bundið hræðslu" 
og kvíða, það alsvarta sorgarský, svo mjög djarft 
nam valda því. 

"46. Rjett náfölur verða vann, vilfullur í geði, 
raunatölur hafði hann, og hugarkvöl um tíma þann. 

47, Með hástöfum mælti þar, mætti sjá að 
væru, sjer mót öfugt uppblásnar, allar höfuð- 
skepnurnar. 

48. Fyrri mæðu ferð sín stór, flotið hefði af 
eldi; við sig bræði vekti! órór, vindur bæði nú 
Og sjór, 


22 


49. Meta kunni geysi gróf, gjöld óhlýðni sínn= 


ar, samvizkunnar sjálfs við próf, sorgöldunnar 
þetta kóf. 

50, Hugðust mundu allir á, augnabliki hverju, 
vísan undir bylgjum blá, baugaþundar legstað fá. 

5i. Urðu bjernæst varir við, virðar sker og 
klungur, nærri sjer um marar mið, meintu vera 
farin grið. 

B2.. Skipið steytti skeri á, skkekt og lekt nam 
verða, höldar neyttu handa þá, hver einn greiti 
þar pumpa má. 

53. Land upp á þeir mændu mest, mjög skammi 
frá sem eygðu, þangað ná með húnahest, hugðu 
þá en nú fór verst. 

54, Ljek svo hrannar löðrið knátt, loks því 
valda náði, knörinn rann á klett einn brátt, klofna 
vann og brast við hátt, 

öð. Lífs þar virðist líkn ei nein, lands til skammt 
þó væri, æstist firða óp og kvein, inn í byrðing 
sjórinn gein. 

56. Fór af státið flóðs um bí, fleyið sökk þar 
niður, þá skipsbátinn þulu í, þeir sem gátu ork- 
að því. 

BT. Landi ná sem von til var, vildu' en báta- 
um hvolfði, glóðaláargauta þar, gleiptu knáar bylgj- 
urnar, 

58. Berthold masturs brot eitt þá, báðum örm- 
um spennti, hann mjög fast þar hjelí sjer á, hart 
þó kastist til og frá. 

59. þar í nætur húmi hlaut, hrekjast fram og 


23 


aptur, varð að sæta þyngstu þraut, þar til glætu 
dagsins naut. 

60. Skjóma knýir skammt til lands, skynjar þá 
að væri, jók það nýja hugdirfð hans, hrópar því til 
skaparans. 

61. Biður hann að bjarga sjer, bljúgur fól sig 
honum, smámsaman þá blygðun ber, brimaldan og 
vindarner. 

62. Lengi þoldi þjak um geym, þó Berthold í 
nauðum, unz að svoldar rak af reim, rapt á fold 
með hrakinn beim, 

63. Lá við spreng af söltum sjó, svelgt er ó- 
vart hafði, öllu drengur upp því spjó, ómótt lengi 
var nú þó. 

64. Gleði hlotnast hringanjörð, hann sitt frelsi 
undrar, fjell með lotning fram á jörð, færði drottni 
þakkargjörð. 

65. Táraflóðið fagnaðar, feldi? af augum lengi, 
hann því glóðheitt hjartað bar, hrært til góðu 
Verunnar, 

66. Upp nam standa eptir það, út á sjóinn 
horfði, vel gætandi öllu að, um hugsandi marg- 
háttað. 

67, þar.skipsflakið fast. við klett, framundan 
sjer lítur, er með Þbakhlut uppi rjett, álfaþaki 
skammt frá sett. 

68. Meðfram örend manna lík, mörg þar kring- 
um flutu, seims hjá bör nam sjónin slík, sorgar- 
kjörin efla rík. 

69. Meinti þannin mætti ske, meðlíðenda sinna, 
eins og hann að einhver sje enn með sanna lífsmarke, 


A 


70. Hátt: þess vegna hrópa vann, hvert þar nokk- 


ur lifði, en til gegna enginn kann, angrið megna 


greip þá hann. 

T1. Sinnis nýja særing með, sagði: Ó, minn 
herra! eg undrast því að er svo skeð, einn jeg 
flýja dauðan rjeð. 

712. Burt af línu lífs farnir, látnir teljast hinir, 
fjelags mínir meðlimir, mótgangs pínum frá skildir, 

713. Hungur líða hjer og neyð hlýt eg þar á 
móti, og um síðir auman deyð, ó, hvað tiðin gefst 
mjer leið. 

74. Þrautmæddur og þróttlinur, þar stendur 
einmana, hungraður, óhuggaður, holdvotur og 
sifjaður. 

75. Hvíld ei neina fangað fjekk, fjögur liðin 
dægur, svefn því beinast seig á rekk; sólar skein 
þar birtan þekk. 

76. Eygló fríða óms- á sprund, yl brenn heit- 
an sendi; mjög hin blíða morgunstund, móins- 
hlíða- vermdi þund. 

T1. Gautur brunnelds vakna vann, við ofhitan 
megna, skunda kunni skjótt þaðan, skógarrunna 
mikinn fann. 

18. Svefna dofnir órum í, allir sáansar voru, 

trjes við stofn einn stóran því, strax hann sofna 
fór á ný. 
- 79, þáði hvíld og þægan blund, þar í forsæl- 
unni; eikin skýldi um þá stund, eldasíldar fold- 
arlund. . 

80. Föður standa sinn hjá sjer, sá hann þá í 


25 


draumi; kært ei vanda kveðju fer, karl í anda 
bistur er. 

81. Þungyrðanna þykkju gjarn, þar ósparast 
neytti, sök til fann þá sitt við barn, sagði hann 
þitt slæma skarn. 

82. þú ei mínum hlýddir hót, heilræðum því 
Skal eg, hjala þín við hausamót, hjá mjer dvín ei 
gremja ljót. 

83. Mest því búast máttir við, mundi — sem 
ieg spáði, — að þjer snúast ólánið, eins og nú er 
fram komið. 

84. Ef þú rjeðir fylgja fast, fýsna þinna kröf- 
um, mínu geði gagnstæðast, gjörðir tjeðar van- 
blessast. 

85. þitt var yndi þankahryggð, þunga mjer að 
Veita, vond er synda viðurstyggð, víst þig blinda 
ljest ódyggð. 

86, Kjörum næðis flúðir frá, í föðurlandi þínu, 
hærri gæði hugðir fá, hlauzt því mæðu, eymd 
og þrá. 

87. - Hörð er þetta hefndin sú, heimsku breytni 
Þinnar; af því mettan et þig nú, að mig prettað 
hefur þú. 

88. Gjör iðrun og guð til bið, glæpi þjer for- 
láta, og fordjörfun þig fría við, fljótt hann mun 
þjer veita lið. 

89. Þþjer jeg segi sannleikann, sje þitt traust 
á drottni, nóga vegi hefur hann, hjálp með eigi 
bregðast kann. 

90, Hreinsinnaður hjer í trú, honum jafnan 
þjóna, greiðast það ef gjörir nú, gæfumaður verður þú. 


26 


91. Breyta þanninn býð jeg þjer, bregð ei út 
af slíku, þyngri annars þú munt hjer, þrautir kanna 
trúðu mjer. 

92. Fljótt upp stóð og blundi brá, Berthold 
ótta sleginn, föður góðum fagna þá, fýsti á lóð en 
engan sá. 

93. Veit þá halur vitran tjeð, verið hafði í 
draumi, orð fram tala öll þau rjeð, á sem dvala 
numdi beð. 

94. Harma kvein og hryggð ónaum, honum 
fast að þrengdi, mjög því hreinan gaf að gaum, 
geðs í leyni sögðum draum. 

95. Hlýðni votta hjet í stað, hann við bending 
þessa, allt sjer gott hann áleit það, og til drott- 
ins lengi bað. 

96. Játning trúar hreina hann, hjarta klökkur 
gjörði, fram jeg nú ei flytja kann, fagurbúinn lest- 
ur þann. 

97. Upp þá ræðu alla hjer, oflangt væri að 
skrifa, sögu fræðið sjálft það tjer, sú ástæðan til 
þess er. 

98. Bæn fram sett þá hafði hann, hreina rjett- 
skikkaða, hjá sjer spretta' um hyggjurann, harma- 
ljettir mikinn fann. 

99. Ljóða eyðist iðju fjör, eg vil beiðast hvild- 
ar, því skal hleiðólfs þriðja knör, þagnar leiða í 
miðja, vör. 


Fjórða rima, 
1. Ásaþengils ölföngin, enn skal mengi bjóða, 
hart á þrengir hugur minn, hörpustrengjum ljóða. 


2 


2. Gleði það mjer gefur arð, geðs í traðar- 
leyni, birta hvað um Berthold varð, bezt er að jeg 
Teyni. 

3. Hjá mjer fróun hugarmeins, hróðrar þróar 
andi, tíð að sóa til ei neins, tel jeg ólíðandi. 

4. Tókst jeg því á hendur hjer, hleiðólfskrýju 
Sunda, uppá nýja efna mjer, um tíð fríu stunda. 

Vitni ber jeg þó um þar, því ei fer í lagi, 
fáir eru frítímar, fyrir mjer við bragi. 

6. Hugmyndanna happ opt er, hulið manna 
sinnu; finn jeg annir ýmsar mjer, óðar banna 
vinnu. 

7. Lagi náð jeg litt fæ því, ljóð með dáð fram 
bera; stríð er tjáðum efnum í, öðrum háður vera. 

8. Hvert þann tímann hjari' eg út, hjer á rím- 
ur bindi, óðs með stími hinnsta hnút, hulið er 
ýmu vindi. 

9. Vel þó kýs mitt viðkvæmt geð, vítt á Ísa- 
láði, drottins lýsa — lofgjörð með, — líkn og 
vísdómsráði. - 

10. Vor hjálpari og vernd er hann, vjer þá 
Par ei megnum, Berthold þar á þreifa vann, þraut- 
irnar í gegnum. 

11. Drótt of há með dirfsku slög, drottins má 
ei freista, hver einn sá er sæll þó mjög, sem vill 
á hann treysta. 

12. Opt þó líðum yndis grönd, engin kvíða 
skildi, oss um síðir lífs á lönd, leiðir blíð hans 
mildi. 

13. Vinir kvæða hyggnir hjer, hljóti gæða- 
tíma, mannsöngsræðan enduð er, eptir fæðist 
ríma, 


14. Fram úr tjóðri frostaskeið, fer í róðri gis- 
in, skógs í rjóðri Berthold beið, bæn frá góðri 
Tisinn, 

15, Blossamarar bör það sinn, byggð sá þar 


28 


éi manna, land það var hann við kominn, vildi 
fara? að kanna. 

16. Inn í skunda skóginn vann, skjóma þund- 
ur hrjáður, korða' í mundum hafði hann, hlið við 
bundinn áður. 

17. Greinir sneið af hjer og hvar, handareið- 
ir-jaka, svo hann greiðast sæi þar, sömu leið til 
baka. 

18. Hungrið bæði og þorstinn þá, þrengdi að 
klæðarunni, neina fæðu samt ei sá, sem hann 
snæða kunni. 

19. Lengi snar þá litast um, loksins þar kom - 
ýtur, ýmsum hvar með ávöxtum, eikurnar hann 
lítur. 

20. Nokkrum sjer þar eikum á, epli verinn 
korða, "gul sem eru, því næst þá, þau hann 
fer að borða. 

21. Eta rjeði ávöxt þann, efa með í sinni, bót 
hvort eða bana hann, bíða? af tjeðu kynni. 

22. Góms um bekk sú gjöf óþekkt, góðann 
smekk nam veita, þar af ekki þó mjög frekt, þorði 
rekkur neyta. 

23. Nær sem fæðu nefndri af, nokkuð snæða 
gjörði, saðning bæði“ og svölun gaf, sú nauta 
klæðanjörði. 

24, Margkynjaður fugla fans, flaug þar hrað- 
ur. styggur, þjettfiðraður glits með glans, geira- 
það sjer yggur. 

25. Beimur vildi nokkrum ná, nefndum snild- 
arfrægur, en það gilda ekki má, upp flaug tryld- 
ur sægur, 





29 


26. Gekk þar fram um tíma tvo, týrudamma- 
Taptur, vegin þrammar sama svo, sils að hvammi 
aptur. 

„ 27. því næst ber á þara ver, þandi glerin- 
hvarma, fljótt þá sjer að fjara er, freirinn kvera 
bjarma. ; 

28. Leit hann þá í þessum svip, þurru á hvar 
landi, klett við lá hið klofna skip, klemmtí smá- 
um sandi. 

29. Þangað leita gjörði greitt. geirabeitir hraði, 
um það skeitir ekki neitt, aurs þó bleytu vaði. 

30 Komast nam á klettinn þar, kapps með 
tama sinni, gæfusamur sig huggar, senn í kram- 
búðinni. 

31. Skips þá kannar rofið hann, hófst nú 
þanninn iðja, brátt þar manna búka fann, burt 
þeim vann að ryðja. 

32. Áður þó af örendum, ítum dró hann klæði, 
ei vill sóa auð fengnum, út í sjóar flæði. 

33. Nokkrar vistir hjer næst hann, hitta list- 
ir reyna; Í skipskistu exi fann, álfur mistilteina. 

34. Hann upp þar með henni slær, hirzlurnar 
ótrauður, skrálæstar sem fundið fær, og falinn var 
í auður. 

35. Leita í þar leyfði sjer, laginn knýir sverða; 
brauðið tvíbaks finna fer, feginn því má verða. 

36. Nú fagnandi neytti hann, nauð svo grand- 
ar minna, allrahanda vínföng vann, vörður branda 
finna. 

37. Þþorstans kennir kranan snýr, kjarninn renn- 
ur fíni, drakk í senn þá tjörgutýr, teig af brennivíni. 


30 


38. Berthold þessa vökvan við, varð mjög hress 
og glaður, slíkan sess og sælgætið, sjerhver blessi 
maður. 

39. Burt af hlerum þankans þá, þvoði hjer 
með aman, þar að vera honum hjá, hefði mjer 
þótt gaman. 

40. Vínið glaða gjörir menn, girndar skaðlegt 
vinum, stjórna maður á því en, ekki það mann- 
inum. 

41, Það er hlíf í þraut margri, það er kíf 
mýkjandi, það frá drífur þunglyndi, það er líf 
og andi. 

49.  Viðsjáll hjer opt vinur manns, vínið er hið 
dýra, nema vjer með vakinn sans, vel því gerum 
stýra. 

43. Lasta það er mótgjörð min, má hver að 
því finna, margt annað jeg veit en vín, vanbrúk- 
að ei minna. 

44, ÆEptirlæti mundi mitt, mjög og kætast sinni, 
ef eg gæti hófsemd hitt, hagur bætast kynni. 

45, Berthold þar sem birt er frá, Bakkusar 
við síðu, hitti bara hófið á, hagsældar fjekk blíðu. 

46. þar næst fleinaviður vann, vatnið hreina 
finna, áhrif nein þá ekki fann, angurs meina sinna. 

4T, Leit þar stóran leðurpung, lundur glóru- 
boða, hvar í vóru þingin þung, þennan fór að 
skoða. 

48. Púður, lóð og kúlur kann, korðabjóður 
líta, í þeim sjóð nær opnar hann, áhöld góð vill nýta. 

49. Við sig tjáðan fjesjóð fær, fest með ráð ó- 
slaka, byssur náði taka tvær, tærir sáðakraka. 





3l 


50. Officera hirzlu hjer, hann upp fer að stynga, 
fljótt þá sjer þar seimagrjer, summa er peninga. 

51. Meælti hann og hló þar að, hirða vann ei 
skoða, peninganna pyngjan hvað, prýdd nú kann 
mig stoða. 

52. Fann biflíu hann þar hjá, heppnin drýgj- 
ast náði, glossadýjageimir þá, gleði nýja þáði. 

53. Hann sem fyrst í hönd sjertók, hlut þann 
lista fríðan, málmakvistur mat þá bók, mest og 
kyssti síðan. 

54. þannin búa svar nam sitt, sízt mín trú 
þjer gleymi, eina þú ert yndið mitt, orðin nú í 
heimi, 

55. Stóran sjer þá bagga batt, baldur kvera- 
loga, upp á skerið háa hratt, honum fer að roga. 

56. Lands til þróa fýsir för, 'freka þó með 
byrði, fyr en sjóar- flóðs ókjör, fjalajó umgyrði. 

57. Undra þá var aðgætin, augum brá horf- 
andi, skjótt nú sá hann skipsbátinn, skammt þar 
frá í sandi. 

58. Baggan setur bjargið á, bráinsfleta skerð- 
ir, komist getur þangað þá, þankinn hvetur ferðir, 

59. Keilulanda-lóu snar, linnastranda viður, 
heila standa þá sjer þar, þrykkta' í sandinn niður. 

60. Tók að róta bátnum brátt, bendir spjóta- 
stífur, dró á grjóti kjölinn knátt, kjalarssnót upp 
rifur. 

61, Stundum gjörði stöfnum á, stálanjörður 
bera, flóða- kjörða- filið þá, fannst þó örðugt vera. 

62. Hann af striti þungu því, þjáðist hita og 
lúa; lengi svita löðrast í, lundur þvita hnúa, ' 


92 


63. Berthold með sinn bát í stað, braust Í 
geði keppinn, knár unz tjeðum kletti að, komast 
rjeði heppinn. 

64.  Handarskafla hlynur snar, hlið og gafl nam 
reifa, fast við hafla hnútu þar, hyggur afia meira. 

65. Eptir stranga þreyta þá, þæga fangar gleði, 
hlunnjórs- ganga -hræ út á, hirðir spanga rjeði. 

66. Aptur vildi um vilja, auðlegð gilda talda, 
gæðum fylda frá senda, föður mildum alda, 

67. Sjerbvert horn þar kanna! um kring, kaus 
hans nornarglyggur, tyrkneskt korn í búsnum byng, 
brátt fann þorna yggur, 

68. Saltað kjöt þar líka leit, listugt flöt við 
góma, gladdist ötull geðs um reit, gautur jöt- 
unsdóma. 

69.. Hann matfanga fjekk þar nægð, fram um 
langa tíma, bör- frá - spanga búnum frægð, burt 
hvarf angursgríma. - 

70. Skápum ljúka nú upp nam, njósn þá brúk- 
ar meira, fann þar dúka, Klæði, kram, klúta mjúka 
"og fleira. 

11. Efst upp þar á þiljurnar, þundarskaranjót- 
ur, alla snar þá auðlegð bar, undra var hann fljótur. 

712. Vel að fengi framkvæmt það, fýsn til dreng- 
inn herti, fyr en gengi fast upp að, flóðið strengja- 
hjerti. 

19. Vissi móins-vallargrjer, var því óhættara, 
þegar sjóar flóð að fer, fyrir bjó þann vara. 

Tá, Tókst vel þetta randarjóð, ráð ásett ei 
hepptir, sjávar-þjetta fyllti flóð, fleyið rjett á eptir. 

15. Leit þá flötinn lands upp á, luadur- öt- 


33 


ull geira, fjaran ötuð öll var þá, orðin jötuns- 
dreyra 

76. Stansa nú fór mæðin mest, manns af lúa- 
Vinnu, lands til snúa hlunns- af hest, hans nam 
búa' í sinnu. 

Tí, Sólarherjans salaver, sitt af hverju þrífur, 
upp á skerja æxlið ber, og á ferju drífur. 

18. Hann þar settist sjálfur á, sem var ljett- 
ur vandi; bátinn kletti knúði frá, komst svo rjett 
að landi, 

79. Strax á jörð sem stiginn var, strauma- 
njörður glóða; æðst lofgjörðar-offur bar, alheims 
vörði góða. 

80. Fór á ról og önn við ól, undir sól þá 
gengi; hvar um njólu hvíldar ból, hann og skjól 
sjer fengi. 

81. Dags af þjáður vinnu var, vill til náða 
skunda; ei þó ráðlegt áleit þar, upp á láði blunda. 

82. Skynja vann að ske mætti, skjótt ef hann 
þar sofni; illt kyn manna' og óvætti, æfibann sjer 
stofni. 

83. Hvílast háum eikum í, óhætt sá þó mið- 
ur, fengi! hann má ske fall af því, frónið á þar 
niður. 

84, Bráðast þá til bragðs það tók, bátnum á 
sig hvíla; honum frá svo hauðri ók, hirðir láar- 
gýla. 

85. Kjólabaldurs bör fjekk hitt, ból á mjald- 
ursfara; fól alvalda sig og sitt, sólartjalda-hara. 

86. Ólta korgur um þá nótt, ei nje sorg hann 

3 


34 


þreytir; svaf til morguns sætt og rótt, svofners- 
torgaveitir. 

87. Húm við tapt þá vakna vann, viðrisraptur 
glóða; til sín aptur færast fann, fjör og krapta 
góða. 

88. Sólar hlýja skinið skreytt, skemmtun drýja 
rjeði; lands til því hann fjekk sjer fleytt, frá haf- 
gýju beði. 

89. Fyrir mæta frelsið allt, fórn þakklætis hreina, 
auðs- þar - gætir ást með galt, allra bætir meina 

90. Búa vann um bátinn sinn, bezt sem ann- 
að gelur; logahrannarlundurinn, land vill kanna 
betur. 

91. Batt því nær við belti sjer, beimur tvær 
pístólur, exi glæra' og byssu ber, böls ef slær 
í gjólur. 

92. Álmaviður út sig bjó, allt í sniðugt hag- 
inn, upp á hlið gekk aðra þó, en fyr liðinn daginn. 

93. Mörg rjeð glóa grein á björk, gaf það ró- 
semd nýta; líkt sem órudd eyðimörk, allt var þó 
að líta. 

94. Höggva víða varð sjer braut, viðargríði 
beitti, hann þó líði lúaþraut, lags með prýði neytti. 

95. Fram um land sjer fár riður, fóta“ og 
handa stinnur, loksins banda-lárviður, læk renn- 
andi finnur. 

96. Brjóstið hresti þyrstur þar, þambar mest 
sem getur; vopnalestir vit sá bar, vatn það bezta 
metur. E K 

97. Vatn þar áður ekkert fann, á því tjáða svæði, 
þenkja náði hjer af hann, hlyti bráð vandræði. 


35 


98. Grjer hjá stála glæddist því, gleðibál ó- 
trega, fylgsnum sálar innstu í, óútmálanlega. 

99. Þreyttur áði þarí stað, þakkar tjáði skyldu. 
0g svo dáðist dýrstu að drottins náð almildu. 

100 Hann þá er að hugsa, um slíkt, hrærast 
Sjer kvikindi, manni vera virðist líkt, vatns til fer 
Með skyndi. 

101. Brá við sinni byssu fljótt bítir linnastjetta, 
laumast inn með læknum hljótt, listir finna þetta. 

102. Í þeim stað sem átti bið, enn sá það nú 
Tekkur, likt sem maður lækinn við, laumast að 
og drekkur. 

103. Kallar þá með hljóðin há hirðir bráins- 
kletta, fljótt upp sá er læk við lá leit með ásýnd 
Sretta. 

104. Sá nú japasvoldarþór, sem var skapraun 
€ngin, það var api sterkur, stór, stiggur, gapa- 
fenginn. 

105. Eptir þetta enn sá hann, apaketti marga; 
€kkert sljett þá óttast vann, artargretta varga. 

106. Manninn sáu þegar þar, þessir frá hörf- 
uðu, upp í háar eikurnar allir þá klifruðu. 

191. Leið óringa læknum með, lundurhringa 
gengur, unz gyrðingu að fær sjeð, eina slyngur 
drengur. 

108. Korðabeitir kom á stans, knúði heitur 
ótti; nær sem leit í nánd þann skanns, nokkuð 
breytið þótti. 

109. Sá að manna voru verk, víst á ranni 
kennda; þangað hann Er hljóð úr kverk, háreyst 


| Vann að senda, 


3“ 


36 


110. Bergmáls trekkur hljóða hans, heyrnar | 


gekk í salinn; móti fjekk ei aptur ans, annað 
rekkur valinn. 

1ll. Loksins ól það áræði, ormabóla-hlynur; 
að pístólu af hleypti, í svo hólum drynur. 

112. Öll þar villu æstust dýr, óttinn spillir 
næði; sjerhver tryllist fugl og flýr, fanginn hryll- 
ings æði, 

113. Hver þar fælist annars óm, óhljóð, væl og 
skræki; apar næla' í eykur klóm, iðka skælu kæki. 

114, Skógur iðar allur við, aðgangs kviður harð- 
ar; brölt það niður bældi frið, bifðust iður jarðar, 

115. Sjálfann hjer af felmtra fer, fingragrjer- 
inn jaka; frá þar snjeri fíls um ver, flýtti sjer til 
baka, 


116. Miðdags hitinn megn úr dró, mundar * 


þvita bjóði; roðalitur lands á mó, lúa svitinn flóði. 

117. Um þá leið sem fyrri fór, fætur greiður 
þjáði; unz að breiðum bÞirtings kór, broddameið- 
ir náði. 

118. Bátnum að kom beimur þá, brátt þar 
staðar nemur; mjög hungráður mat vill fá, mörg- 
um það vel kemur. 

119. Flík á settist fjörgýnar, fæðu rjett svo 
neyti; hugar- þjettar- hræringar, hafði! um þetta 
leiti. 

120. Beim af því sem bar fyrir, birt á tvíblinds- 
svanna; skóp og nýjar skapraunir, skortur híbýl- 
anna. 

121. Á þeim degi ætlar hann, um sitt fley að 
vitja og sinn þeginn auð þaðan, á týrsmeyju flytja. 





| 
| 
| 
| 


| 


31 


122. En í það sinn af því sló, yggur naðurs- 
Feita; út sig hraður aptur bjó, að bústað sjer leita. 

123. Græðisbríma-gautur sá, gæða tíma hlýtur; 
læðast rímu fer jeg frá, fræða stímið þrýtur. 


Fimmta ríma. 


1. Norðra fley úr nausti þagnar, nógu lengi 
kyrrt sem stóð; enn skal dregið sjó á sagnar, sig- 
týrsfeng að afla þjóð. 

2. Róður hlýt jeg þungan þreyta, þulinsfari 
lösnu á; og mjer flýta orku neita, Ásgarðs hara 
fundi ná. 

3. Mínum býr í besluanda, biðja hann um 
nokkuð af mjöðnum dýra mjer til handa, marg- 
ur fann sá vísdóm gaf. 

4. Samt mig grunar sikling tjáður, sízt mjer 
finni hæfa slíkt; verða mun hann eins og áður, 
útbúinn með drambið ríkt. 

5. því eg fór í fyrravetur, fund hans á að biðja" 
um smekk; ekki rór á eptir betur, illa þá mjer 
við hann gekk. 

6. Mjög rangsnúinn mælti þanninn, með upp 
þýtur gremju skúm; hefur þú um heilaranninn, 
heldur lítið vizku rúm. 

7. Ádrykkjunnar ertu minnar, óverðugur sagði 
hann; hóf ei kunna heimsku þinnar, helzt þig 
bugar fávísan. 

8. þegja sljett jeg þoldi ei lengur, þeim fram 
hröðum orðum brá; allt er þetta þinn ránsfengur, 
þó Gunnlöðu svikinn frá. E 

9. Höfðinglegur ertu ekki, Óðinn þig að sækja 
heim; lítt svo jeg þinn líka þekki, lands um stig 
hje saltan geim. 

10. þú ert slæmur slægða refur, slíkt ei hæf- 
ir konungum; eptirdæmin ill sem gefur, og yfir- 
Snæfa' í heiminum. 


38 


lí. Skal jeg ódrengskap og vansa, skýlaust 
bera þinn vítt út; mína þróar særing sansa, og 
synjar mjer um boðnarlút, 

12. Hvor á víxl fannst hinum stríður, hjals 
um hólinn geðs af móð; skens og brígzl á báðar 
síður, baldnir ólum kífs með hnjóð. 

13. Við mig seinast vísir sagði: víns ei smekk 
þú fær hjá mjer; til þá grein hann líka lagði, láttu 
ekki sjá þig hjer. 

14. Þetta svar jeg þá nam inna, þengli ríkum 
opinbert; jeg mun fara ferða minna, fyrir slíkum 
sem þú ert. 

15. þar á reyki þá mig knúði, þörf og neyð 
með skáldfíflum; upp það sleikja er Óðinn spúði, 
á heimleið frá Hnitbjörgum. 

16. Fljótt svo þaðan ferð jeg greiddi, fátt þó 
varð af kveðjunum; utan hvað jeg ómaks beiddi, 
Ásagarða konginum. 

17. Mest jeg óttast mundi koma, mjölners knái 
eigandinn ; sendur fljótt úr ftokki voma, rt að 
slá í skallann minn. 

18. Samt jeg slapp og aldrei áði, unz jeg dróg 
mig heim til mín; og þá happi hrósa náði, herj- 
ans- þó ei fengi - vín. 

19. Bertholds- heppinn sízt var-saga, sem ei 
betri fjekk en mig; einhvern grepp að láta laga, 
ljóð á vetrartíð um sig 

20. þorri manna þó mig biður, þróist fremur 
kveðlingar; formálann því felli eg niður, framhald 
„kemur sögunnar. 


21. Flýgur þar að fuglinn óma, fyrr sem þann- 
inn skyldi við; bjóst að fara bendir skjóma, bet- 
ur kanna landsplássið. 

22. Tvær pístólur taka náði, traustar byssur 
eins margar; exi fól í fálkaláði, frægðar viss þau 
áhöld bar. 


39 


23. Svo nam ganga sveigurríta, sama stefndi 
Veginn á; vildi þangað ferðum flýta, fyrr sem 
nefnda girðing sá. 

24. Hann um vega hauðurs fremur, hjelt nú 
Strangt og svitna fer; loksins þegar þangað kem- 
ur þóttist rangt ei hafa sjeð. 

25. þarna hryggðum sviptur sá hann, svoddan 
smíði undrast vann; stöðugt byggðan, sterkan, há- 
an, stað með prýði vandaðann. 

26. Geðs á miði góinskletta, geymir þar svo 
skynjar ört; með erfiði miklu þetta, manna var af 
höndum gjört. 

27. Fegurð glóði' á grænum viðum, gaf ánægju 
Sjónin slyng; garður stóð þar. hár með hliðum, 
húsabæinn allt um kring. 

28. Hraður kvistur blossa boða, bæinn sveim- 
ar umhverfis; var hans list það verk að skoða, 
vóx þá keimur forvitnis. 

29. Fann svo hurðu harðlokaða, hann sig spurði 
Sjálfann þar; á því furðar frekast hvaða, fyrir- 
burður þetta var. 

30. Skógar flegðu skalla barði, skjaldameiðir 
dyra þil; knár án tregðu krapt ei sparði, kyrr svo 
beið og hlustar til. 

31. Út til dyra enginn kemur, upp sem ljúka 
fengi náð; hans þá byrinn fenju fremur, fór að 
brúka önnur ráð. 

32. Tók að kalla tjörguskerðir, tungumálum 
fjórum á; raddar snjall á hljóðin herðir, hvergi 
sál nein ansar þá. 

38. Álfur vopna! í framkvæmd frekur, fær nú 


40 


sjeð þar efnin vönd; sjálfur opna inngang tekur, 
exi með sem bar í hönd. 

34. Þvert að innanverðu vóru, við hurð sterk- 
ir slagbrandar; mátti finna merkin stóru, manna- 
verka hagleiks þar. 

35. Losa trjes þá klampa kunni, knátt er hjeldu 
slagbryggjum; greindum fjes það gekk vel runni, 
geðs óhreldum, lagvirkum. 

36, Hleypt svo niður þverslám þessum, þar 
með fjekk en opnast dyr; örfaviður hug með hress- 
um, hratt inn gekk og neinn ei spyr. 

31. Fljótt nam reinir fofnerstanga, fjögur hús- 
korn líta þá; mátt? úr einu í annað ganga, ágæt 
búsgögn mörg þar sá. 

38. Hann þar fyrst í kokkhús kemur, katla' og 
fornar hlóðir sjer; stálahristir staðar nemur, stund- 
arkorn og hissa er. 

39. Gjörði framar gætinn leita, gólfi undir jarð- 
hús fann; njósnar tamur njóturhneita, niður skunda 
þangað vann. 

40. þarna lampa, potta' og pönnur, perla- 
standa njótur sá; þvottastampa' og ílát önnur, allra- 
handa til og frá. 

41. Fullt af sandi, ryki? og ryði, raðað fundið 
liggur það, af því branda - virtist - viði, vera mundi 
ei nýbrúkað. 

42. Tröppur ganga upp nam aptur, annað hús 
þar mótsvið fann; leitar þangað laufaraptur, lynd- 
isfús og skoða vann. 

43. Legurúm hann leit þar fjögur, laufi! og 


41 


mosa þurrum fylld; þakin skúmi þá ófögur, þegn 
mót brosa höppin gild. 

44, Húsið þá í þriðja gekk hann, þetta innar 
hinum var; margt að sjá þar fjemætt fjekk hann, 
fatnaðinn og þessháttar 

45.  Geymsluhús eitt hugði mundi, hafa verið 
áður það; hlutibús á horfa undi, hjálmagrjer í 
þessum stað. 

46. Hildarserkir, vopn og verjur, vel í skorð- 
um geymdust þar; ýms járnverk og ullarferjur, 
axir, korðar, byssurnar. 

47. Ílát sá hann allra handa, og sjómanna 
klæðnaðinn; læstar hjá þar hirzlur standa, hent- 
ugann með varninginn. 

48. Fallstykkin þar fjögur líka, fann í meðal- 
lagi stór; áhöldin og auðlegð slíka, undrast rjeði 
baugaþór. 

49. Högl og púður nóg þar náði, nöðruteiga- 
lundur sjá; hugarprúður hann svo tjáði: hver mun 
eiga vald hjer á? 

50. Húsin öll með hagleiksverkum, hentugt 
röðuð lita gefst; af grunnvölluð stólpum sterkum, 
strandreirsblöðum þakin efst. 

1. Trjám af skógar grænum gilbum, gjörð 
var hýsing öll þar trú; hagleiks nógum handa- 
snildum, hafði“ að lýsa bygging sú. 

52. Sá hann brátt það bæjarkynni, bezt var 
skjól í kulviðrum; vel þar mátti? og verjast inni, 
vatni' og sólarhitanum. 

53. Ágætt fyrir var og vígi, verja mátti þar sig 


42 


bezt; óvinir þó aðsókn drýgi, afl með knátt og 
brögðin flest. 

B4. Fjórða kanna húsið hyggur, hann sem 
snarast gekk þangað ; strax þá fann þar álmaygg- 
ur, innan var það harðlokað. 

Högg ljet ströng á dyrnar dynja, djarft með 
sinni um það bil; bað inngöngu sjer ei synja, sje 
þar inni nokkur til. 

56. Gammahreiðurs-gautur stansar, glöggt við 
setti hlustir þá; honum leiðist enginn ansar, eða 
sprettir lokum frá. 

57. Handa sjálfur sinna nýtur, svo upp dyr 
með exi hjó; og með hálfum inn þar lýtur, ýmu- 
byr en flýr ei þó. 

58. Að nam korðahreitir hyggja, hræðsluefni 
fjekk af því; mann á borði leit þar liggja, líkast 
svefni þungum í. 

59. Sýndist viður starblinds-stakka, stórvaxinn 
með skeggið sítt; hörundið sem bikið blakka, brár 
og kinnar fægðar lítt. 

60. Byssu þá ef þurfa kynni, þrífur hann til 
varnar sjer; ef að sá er svaf þar inni, sæi mann 
þá vakna fer. 

61. Burtu hrekja blunds vill dofa, beimur hátt 
því kalla tók; hinn að vekja' er hugði sofa, hljóða 
máttinn lengi jók. 

62. Öll þau hljóðin, hark og læti, hinum ekki 
neitt við brá; hrannarglóða gautur mæti, gott hug- 
rekki öðlast þá. 

63, Síðan leyfa sjálfur kunni, sjer inngöngu! í 





43 


húsið þar; fann er þreifar fleins á runni, fyrir 
löngu dauður var. 

64. Sólar allur hann af hita, harður þar og 
skorpinn lá; hirðir spjallar handarþvita, hugarfar 
með sorglegt þá. 

65, Ó, minn Drottinn! eg fæ líta, eins hvað 
liggur fyrir mjer; skilinn gott við yndi íta, einn 
má byggja' og deyja hjer. 

66. Vinur frægðar við því bætti, var hans lund 
það huggun bráð, vel ánægður vera mætti, væri 
eg undir þinni náð. 

67. Má ske Drottinn mildur sjái, mjer bezt 
haga einveran; hlýðnisvott því honum tjái, hvern 
þann dag sem lifa kann. 

68. Guðs á vald jeg vil mig gefa, vel og reiða 
mig þar á; hans þarf aldrei hjálp að efa, hvaða 
neyð sem vill mann hrjá. 

69. Hann mitt veri yndið eina, alla tíð umlífs 
minn veg; læknir er hann allra meina, engu kvíða 
því skal jeg. 

70. Betra er úr eyðiplássi, inn að rata? í Guðs- 
ríki; en þjóð hjá vera þakinn stássi, og þaðan 
glata sálunni. 

71. þegar orðin þessi' og fleiri, þar um ræða 
Berthold vann; hjá sjer vorðinn hálfu meiri, hug- 
armæðu ljettir fann. 

72. Eptir skrafið lyktað langa, lypta fór upp 
augum þá; samanvafinn sá hann stranga, svartan 
stórann borði á. 

73. þar á mundum þreifa tekur, þennann fund 


44 


vill skoða sinn; og Í sundur síðan rekur, seima- 
þundur böggulinn. 

74, Leit þar blað hinn lista þarfi, Hprum penna 
skrifað með; bleks í staðinn blár var farfi, Bert- 
hold kenna málið rjeð. 

15. Hann lasritið hins örenda, hrein það portú- 
giska var; um fjekk vita efnið kennda, á mál vort 
það svo hljóðar: 

76. Nafn mjer valdist vitnin sanna, Walman- 
daras greina skal; eðal- taldist meðal - manna, 
mín byggð var í Portúgal. 

"1. Á siglingu! í ströngum stormi, staddur 
þá jeg eitt sinn var; slengdu hingað öldu-ormi, 
ægis knáu dæturnar. 

78. Skipið náði á skeri brotna, skipti um 
hrönnin margra kjör; gjörði ráð og þróttur þrotna, 
þaut að mönnum feigðar ör. 

79. Öldufýra-ullur tórði, eptir framar neinn ei 
þá; utan þrír og eg sá fjórði, allir sama landi frá. 

80. Á farsælu eyju þessa, okkur sjórinn skola 
vann; gleymdi kælu geðið hressa, göfga fórum 
skaparann. 

81. Síðan hjer við hagsæld góða, höfum verið 
full tólf ár; fundum vjer að foldin gróða, fæddi? 
af sjer og aldin klár. 

82. Höfum við með súrum sveita, sjálfir byggt 
upp þennan skanns; í ófriði vörn að veita, vígi 
tryggt svo gjörðum hans. 

83. þó var eigi þörf á slíku, þessar annir 
höndla með; hjer á eyju yndisríku, engan mann 
því höfum sjeð. 


45 


84, Veg nú eru alls holds gengnir, ítar burtu 
þrir mjer frá; gröfum hjer til geymslu fengnir, 
garði jurta mínum hjá. 

85. Svo auðkenndi' eg sjerhvers leiði setti nið- 
ur trjekross einn, 'yzt nú stend á æfiskeiði, ei 
mig liðinn jarðar neinn. 

86. Endar bráðum lífs míns lína, losna kljáð 
af hryggðarbönd; eg fel hrjáða öndu mína, í Guðs 
háðar föðurs hönd. 

87. Ef að hingað einhver kemur, á sem þyngir 
vanheppnin; eyðir hringa eða fremur, af hamingju 
nokkurt sinn. 

88. Hefst við þann mín bón með blíðu, börin 
yggjarflýkanna; jarði hann mig hjer við síðu, hinna 
þriggja líkanna. 

89. Greptrun minni mold ef vinna, maður kynni 
nokkur hjer; vel skal finna verka sinna, verðlaun- 
in sem honum ber. 

90. Hver sem þetta línuletur, les og breytir 
eptir því; til Guðs rjett ef traustið setur, tjeðum 
Veitist gæfa ný. 

91. Þennan eptir þrotinn lestur, þótti rekk allt 
merkilegt, vopnum sleppti hugarhrestur, hann um 
gekk þar nú með spekt. 

92. Öllu Berthold að vel gáði, innan ljóra skoð- 
ar hjört; mikilsvert það meta náði, menn hvað 
fjórir hefðu gjört. 

93. Um fór þanninn alla vega, auðnan styður 
hal ávallt; undrast hann hvað haganlega, hjer var 
hiður raðað allt. 

34,  Vopnahristir — hvað sízt varði —, hiti 


46 


fús þar undra löng; út að listi- og aldin-garði, 
úr því húsi leynigöng. 

95. Álfi hnossa eptir þetta, útganginum tókst 
þar ná; þrjá trjekrossa sá hann setta, sáðgarðin- 
um nefnda hjá. 

96. Af því rjeði geymir geira, grafnir væru hin- 
ir þar; margt gat sjeð og fundið fleira, fjær og 
nær til skoðunar. 

97. Búinn listum Berthold mætur, breytni sú 
var kærleiksrík; verk sitt fyrsta vera lætur, Wal- 
mandaras jarða lík. 

98. Geymslu- hann í - húsið gengur, hentug 
fann þar graftólin; brúka vann þau dyggur dreng- 
ur, dugnaðs annir viðbundinn. 

99. Djúpa- greiður - gröf þar náði, gjöra leiði 
hinna við, örvameiðir frægðafjáði, frá því heiðurs 
gekk með sið. 

100. Síðan líndúk vel um vefur, Walmandaras 
líkamann; upp á sínar herðar hefur, hann og 
bar í grafar rann. 

101. Moldu jós og mjög vel byrgði, manns 
þess legstað hringabör; vildi kjósa vel að I 
virðuleg sú jarðarför. 

102. Höpp með greið af hendi leysti, hjörva- 
meiðir verk sitt þá; til bjó heiðursteikn og reisti, 
trjekross leiði hans upp á. 


103. Fann hagkvæmust freyrinn spanga, flest 


atvik til greptrunar; vel hjartnæma las hann langa, 
líkprjedikun yfir þar. 
104, Saung og höldur sómakæri, sálma við það 








47 


hæfandi; eins og fjöldi fólks þar væri, fylgdi siða= 
reglunni 

105. Loks með bænar enti orðum, athöfn fríða 
sú bar snilld; þulinskæna' í þagnarskorðum, þar 
skal bíða mín ógild. 


Sjölla rima. 


1. Nú skal aptur byrja brag, beztu kraptar mjer 
Í hag, við þá iðju Jjái lið, lukkan styðji áformið. 

2. þó jeg saman lemji ljóð, lítið gaman finn- 
ur þjóð; mín orðsnilld jeg meina því minnsta gildi 
reynist Í. 

3. Langt svo ná ei lán vill mitt, lynd jeg fái 
Vísdóms hitt; Mýmis- beint að - brunni er, brautin 
hreint ókunnug mjer. 

4. Eg þó fali Óðni hjá, einn mjer svaladrykk 
að fá; hann mjer svarar ætíð eins, aldrei var það 
Sagns til neins. 

5. Hans er sálin harðbarinn, held jeg stáli nú 
Orðinn; engu tímir af að sjá, ólund rýmir sjer 
€i frá. 

6, Fátt á milli okkar er, eitthvað spillir fyrir 
mjer; lítt jeg nenni heiðra hann, herjans þennann 
Stórbokkann. 

7. Að jeg brjóti á sjer lög, um sá þrjótur 
kvartar mjög; þar jeg hann ei þjera vil, þrávalt 
fann sjer minna til. 

8. Fyrr á tíðum taldi hann, til þess lýðinn ein- 
faldann; á að trúa einan sig, og á snúa villustig. 

9. Síðan völd hann missti mest, manna öld í 
friði sjest; vjelum flestum fyrir hans, fundna vesta 
Þrakkarans. á 

10. Mjer þó liggi mjög á nú, mína byggja sízt 
Vil trú; flærðarkenndum Óðni á, engan hendi glæp- 
ur sá. 

li. Trú að vanda hreina bjer, helgur andi 


48 


veiti mjer; lífs á svæði svo að jeg, sannan þræði 
lukkuveg. 

12. Styrki Drottinn alla oss, öflugt vottum trú- 
ar hnoss; lifum glaðir, guðræknir; geymdum að 
vors lífs endir. 

13. Segjast ekkert æðra kann, enn að þekkja 
skaparann; og að vild hans breyta bezt; ber þá 
skyldu rækja mest. 

14. Náðartíð að nota vel, nauðsyn lýð eg öll- 
um tel; hjer við lendir hugur minn, hlýt svo enda 
mansönginn. 


15. Bíða fjekk þar blindviðsknör, Berthold 
gekk frá jarðarför; hins framliðna heiðri með, 
halda siðnum kristna rjeð. 

16. Inn í bæinn aptur snýr, unnar- frægi mána- 
týr, skoðar betur byggðan rann, bústað metur hag- 
kvæmann. 

17. Hann án dvalar þenkti það, þann útvalið 
hefði stað; honum Drottins heilög náð, hvers allt 
gott er vísdóms ráð. 

18. Heppni sinni hrósa rjeð, húsakynni vel í 
geð; öll því falla þessi þar, þundimjalla-blárastar. 

19. Hugsa nú um hag sinn fór, hann þar búa 
sagðist rór; allan skyldi aldur sinn, ef það vildi 
forsjónin. 

20. Klampa frá sem fyrri sló, festi þá og vel 
um bjó; húss við dyr á hurðunum, hleypt gat 
fyrir slagbryggjum. 

21. Eins til setti? og áður var, allt í rjettar 
skorður þar; þankaglaður þegninn fann, þennan 
stað sjer óhultann. 

25, Hans þar stefnir hugur að, hvernig efnum 








49 


til hagað; sínum fái bezt sem ber, bjargar þá til 
hota sjer. 

25. Sópa, prýða' og fægja fús, fór hann síðan 
bæjarhús; út úr:rúmum reif gjörvallt, ryk og skún- 
að lauf gamalt. 

24.  Aptur nýtt ljet í þess stað, öllu flýtti hann 
sjer að; ofan á það dúka dró, dýnu þá sjer mjúka. 
bjó. 

23. Allar krár og króka þar, kvistur- tára- 
Mardallar, inni kannar aðgætinn, auðinn fann þar 
Sagnmikinn. 

26. Að svo gjörðu gekk af stað, geiranjörður 
bátnum að; mat og vín að sækja sjer, sólskin dvín 
Og kvölda fer. 

27. Baugahirðir herðum á, heim með byrði 
skundar þá; ferðin sú var framhalds greið, fór 
hann nú þá skemmstu leið. 

28. Á því kvöldi fæðu fyrst, fjekk þá höldur 
neytt með list; angurs frí af árásum, í þeim nýju 
híbýlum. 

29, Afrek mikið sýndi sá, sem að þykja hrós- 
Vert má; margur dagsverk minna vann, maður 
vaxinn eins og hann. 

30. Mettast þegar hafði hann, hófsamlega 
drekka vann; þreyttur dags af vinnu var, veik svo 
Strax til hvílunnar., 

31. Guði — mætur gullsviður, — galt þakk- 
lætis kvöldoffur; fyrir slíkan friðarstað, forsjón ríka? 
og gott sjerhvað. 

32, Síðan fangar sætan blund, svegir-spanga' 

4 


| 


50 


um næturstund; hvíldar naut þar frjáls og frí, fal- 
in skauti værðar Í. | 

33. Draums úr bóli dörs- frá- hlyn, dags við 
sólar bjarta skin ; bróðir-dauða burt laumast, brúna- 
hauðurs ljós tendrast. 

34. Sól upplýsir svefnhúsið, sem af rís manns 
inndælið; fögrum röðdum fuglar með, frekt þá 
glöddu Bertholds geð. 

35. Unan búa þótti þar, þakkar nú fram {off- 
ur bar, æðstri veru" af alhug mest, iðju sjer þá 
tamdi bezt. 

36. Honum ljeð var hamingjan, hress í geði 
klæðast vann; prýðir hús og sópar sín, svo öll 
búsáhöldin fín. 

371. Korn hann fann og fleiri þar, fornmann- 
anna vistirnar; ýmsa foldar ávexti, er Berthold vel * 
prófaði. 

38. Til nytsemdar þar af þá, það óskemmda 
tók hann frá; en því fúna útkastar, yggs- á - frúna 
kringum þar. 

39. Fullröskur svo flytja vann farangurinn smá- 
saman; bátnum af til bæjar heim, beimur vafinn 
láni' og seim. 

40. þar að auki eyðir fjes, út á hauki brotnum 
trjes; átti stóran auð geymdan, iðka fór að sækja 
hann. 

41. Gat með sjáfar flóði fleytt, fjalamági þang- 
að greitt; notað tækifærin fær, framkvæmd rækir 
ærukær. 

42. Flutti þannin frjáls er má, fjáraflann sinn 





51 


landið á; gjörði gagna bátur beim, bezt í hagn- 
aðs máta þeim. 

45. Skipsflakinu skoðar í, skjómahlynur enn á 
ný; fleiri en áður fjeríkar, finna náði hirzlur þar. 

44. Silfur, gull og gersemar, geira-ullur hitti þar; 
Var ógrynni summa sú, sjezt af minna reist opt bú. 

45. Hann þó dæmir undir eins, ei sjer kæmu 
Sagns til neins; í útlegð sinni“ á eyju þar, ekrur- 
lynna' og peningar. 

46. Nema ef hann eitthvert sinn, eins og kref- 
ur hugurinn; beint um græðisibreiðan hyl, byggðra 
Mæði landa til. 

41.  Seimabjóður svo nam tjá, sjer að góðum 
hotum þá, ágæt fundin yggs- á frú, auðlegð mundi 
Verða sú. 

48. Þennan auð á bátinn bar, beint á hauður 
Ílutti þar, öðru með sem fjemætt fann, fyrna hleð- 
ur byng saman. 

49. Iðkar þarfur þá í hag, þetta starf um sjer- 
hvern dag; veður þegar fært hann fjekk, farsæl- 
lega það allt gekk. 

50. Græðisbrímagautur snar, gat á tíma mán- 
aðar; skips- að mestu - skrokkinn tæmt, skráð var 
lest það góz hagkvæmt. 

51. Elds þá vinur upp þýtur, opnar ginið hræ- 
Svelgur; ægisjóðin tóku til, tryllt að hljóða um 
það bil. 

52. Ógnar stríða stormviðrið, stundu síðar 
Skipsflakið, sundur hraðast braut með brak, burt 
Svo það í flekum rak. 

53, Himinglæfa gleypti þann,  gotann-sæfar 

a 4* 


52 


brytjaðan; salamjaldurs-funafreir, fjekk nú aldrei 
sjeð hann meir. 

54, þeirri staddur útlegð í, allvel gladdist hann 
af því; happ það áður hlaut mesta, hafði náð því 
fje bezta. 

55. Bæjar- flytur heim í- hús, hann sín nyt- 
söm föngin bús; marga þjetta byrði bar, bakverks 
þetta efni var. 

56. Safnar fríðum seim í rann, sulti kvíðir ei 
því hann; á matfanga auðugt bú, yfir langa tíma nú. 

57. Iðjusamur auðsbaldur, er sem gamall bú- 
maður; öllu niður raða rjeð, reglu og sniðugheit- 
um með. í 

58. Ungur þó að enn væri, yfir bjó hann for- 
sjálni; efling sinnar auðnu jók, akurvinnu byrja tók. 

59. Fýkjur Indíaniskar, innt er finndi" í garði 
þar; límonberin súr og sæt, svo pómeranseplin 
mæ, 


60. Fornu manna menjarnar, margar fann hann 


þess háttar; niður raðað reglu með, rekknum það 
vel fjell í geð. 

Gl. Villt þó nú af vanrækt sje, vel má trúa 
kynni ske; hversu lengi hver veit það, hvílíkt eng- 
inn fær vitnað. 

62. Baugaraptur bezt í hag, brátt því aptur 
kom í lag; hófst nú arður hagsældar, hans þá 
garður ávöxt bar. 

63. Einnig báru akrar hans, epla kláran gróða 


fanns; ýmsum meður aldinum, í sáðbeðum frjóf- 


sömum. 
(64,  Hauðurslinna-hlyni lýst, hann atvinnu skorti 





53 
sizt; kvíða mundi þurfa þá, þessa undi við 
hugspá. - 

65. Fulit sitt matar forðabúr, fengið gat hann 
Skipi úr; og vínföngin ýmislig, á þeim löngum 
hressti sig. 

66. Líka brauði bítti jörð, blossauðuns-hallar- 
Mjörð; íðju sinnar ávöxt hann, á því finnur marg- 
faldann. 

67. Opt hann lotning allri með, æðstum Drottni 
Þakka rjeð; lagt sjer hefði líkn með þraut, lukku 
Vefði sig í skaut. 

68. Til þess meiðir-fleina fann, fyrst nam ieið- 
ást einveran; við þann lifnað vandist þó, vel svo 
Þrifna bar hugró. 

69. Bezt með starfi stálagrjer, stytti þarfur 
dægur sjer; efla plagar iðjusemd, yndi, hagsæld 
lán og fremd. 

10. Hvern sjöunda helgan dag, hjelt við bund- 
inn reglulag; sólarlanda-þengli þá, þjónkan vand- 
ar bezt er má 

T1. Skjómakvistur skrifæri, skips- í - kistu fann 
einni; blekið, penna! og pappir með, prófar enn 
þar happið ljeð. 

12. Gæta kunni tíma tals, tvíblindsrunnur- 
brímasals; jafnótt skrifar hjá sjer hann, hvað sig 
Yfir drífa vann. 

713. Málmaþundur mjög frægi, mörgum stund- 
um til varði; um að fara eyju þá, alstaðar þar til 
Og frá, E 

74, Marga nýja máltíð hlaut, mjög opt því hann 


54. 


fugla skaut; til var nóg af þessum þar, þrestir 
skógar margskonar. 

15. Opt hann rjeri út á sjó, upp þá sjer þar 
fiska dró; ljek nú flest í lyndi rekk, lánið mest 
að höndum gekk. 

16. Matföng hafði meiðir-brands, meir' en 
krafði nauðþurft hans; sig í mestu ró því rjeð, 
rjettum beztu kræsa með. 

Ti. Frí var hann við fár og neyð, fyrsta þann- 
in árið leið; fold þá allvel inndælu, eyju- kallar - 
Farsælu. 

78, Óðins-valur lið ei ljær, ljóð að gala við ó- 
fær; rímumyndin enduð er, Ýmuvindur lendir bjer. 


Sjöunda rima. 


1. Dvergagnoð jeg ýti enn, óminnis frá landi; 
út á boða sónar senn, svo ei gisin standi. 

2. Áform þetta útkrefst við, athöfn mannvits- 
dáða; hvort á rjett jeg hitti mið, hamingjan má 
ráða, 

3. Við blindsker hvort verð jeg frí, veit eg 
svar ei móti; voði er að velkjast í, veraldar sjóróti. 

4. þó eg lítil hafi hjer, höpp með bragi fína; 
lengst jeg hlýt að láta mjer lukku nægja mína. 

5. Úttaslæður eyða ró, inn sem flana' í muna; 
mest jeg hræðast mætti þó, mína vangæzluna. 

6. Kýs jeg vel mín geta gáð, geðs ei dugur 
þrottni; eg vil fela allt mitt ráð, almáttugum 
Drottni. 

7. Opt fjekk sefa minum mætt, meina gráðið 
stríða; úr því hefur öllu bætt, alvalds náðin blíða. 

8. Lífs höfund þann lofa ber, lán og mennt 
sem gefur; yndis stund því marga mjer, mildur 
ljent sá hefur. 

9. Himnaranns- jeg - herran má, heiðra! í rænt 


55 


grunni; því jeg hans hef þreifað á, þrávallt bæn- 
heyrzlunni. 

10. Skynsemi sem Guð mjer gaf, grand ei 
mætti eg skerða; hyggnari nú hjeðan af, heldur 
ætti? að verða. 

ll. Sízt jeg hrindi úr sinni mjer, sumra mein- 
Ingunni; marga synd á mis við fer, maður í ein- 
Verunni. 

12. Hvað mig snertir mundi mjer, mjög vel 
falla lengi; eins og Berthold undi sjer, einsamall 
frá mengi. 

13. Málmaviður mjög frægi, menntirnar sjer 
tamdi; góða siði og Guð rækni, gáfna snar vel 
framdi. 

14. Hefði selskap heims við sá, halur náð sjer 
blanda; honum tel jeg óvíst á, eins vel ráð sitt 
Vanda. 

15. það ógáðum getur skeð, glæpum þungum 
Olli; hver í ráð sem hleypur með, heims gárunga 
Solli. 

16. Vinna grand ei mikið mjer, mig því leiða 
eigi; óhlutvandir ýmsir hjer, á heims breiða vegi. 

17. þann upp fylla flokk er vest, fals ber 
milli vara; um það stilla mig vil mest, með þeim 
Villast skara. 

18. Hygg jeg vani sumra sje, sið þeim eigi 
breyta: náunganum spott og spje, spjátrungsleg- 
ir veita, 

19. Veit jeg meiri sumt er synd, en sögubrags 
til venda; tals um reita mansöngs mynd, mín 
Skal strax hjer enda. 


20. Fyrri skertist fræðaskrá, frekrar þó án 
kælu; þar sem Berthold aleinn á, eyju- bjó . Far- 
Sælu. 

21. Sinnar veru annað ár, upp þar byrja náði; 
auðs- hjá - gjer hvar unan klár, í bjó hyrjugráði. 


56 


29, Vetrar ský um veðrahólf, vöktu regn og 
storma; vikur nýu til nær tólf, tíð var hegning 
orma. 

23. Þetta taldist tími sá, tjóni var ollandi; 
hverjum skjalda-hlynur á, hraktist þar að landi. 

24. Seint inn gekk ei sumar þar, sæld er 
gjörði þróa; Þyrjast fjekk í febrúar fór þá jörð 
að gróa. 

25. Fyrr enn þá ei vita vann, vopnagrjer hug- 
svinni; hvenær. sá í hauðurs rann, hentast vera 
kynni. 

26. Fjekk nú jarðar sæði sáð, settum þar á 
tíma; gat því arði góðum náð, gauturmararbríma. 

27. Hita kláru heinviðrin, hæg og jöfn þar 
vóru; akrar báru ávöxtinn, efldu söfnin stóru. 

28. Í þeim stað var árgæzkan, engan kól þess 
vegna; hæg tempraði hafkyljan, hitan sólar megna. 

29. í Skjómabendir skemmtan ljer, skógárbrum- 
ið fríða; náði enda' í nóvember, nefnd þar sum- 
blíða. 

30. Aðra síðu eyjar við, aldinin fann víða; 
mörg og fríð um foldarmið, fægir lynnahlíða. 

31. Um það hjer svo hermt jeg finn, hann vín- 
þrúgur fengi; granater og guleplin, gæfu drjúgur 
lengi. 

32. Eplin kvistur fleina fjekk, fljótt prófað hin 


kláru; hann einn listilegan smekk, ljóst fann að 


þau báru. 

38. Eplin þessi ágæt ný, á þar fundin láði; 
tómri pressa trjeskál í, tyrvingslundur náði. 

34, Vökva mestum hjer úr hann, hella í ker 


öl 


eitt rjeði; drykk þann bezta bruggaðan, beimur 
Vera tjeði, 

93. þegnin frægi þá svo tjer, það var hug til 
bóta: ó, hvað fæ jeg alls góðs hjer, óverðugur 
njóta! 

96. Auðs- kvaðst - reinir ánægju, aðra þrá ei 
skyldi; með sjer eina manneskju, mætti? hann fá 
sem vildi. 

31. Hann ei gimntist hafa meir, hlaut það lengi 
bera; annað virtist álmafreir, allt nær fengið vera. 

38. Apaketti opt þar sá, yggur- bráinsfenja; 
hugsar þetta hvort ei má, höndla þá og venja. 

39. Hugði kynni helzt með því, hann sjer 
stundir skerða; líka vinnu ljettir í loks þar mundi 
verða. 

40. Margir stórir með í bland, máttar gildir 
apar; til þar vóru vítt um land, villu trylltir gapar. 

41. Á það freistar apa skaut, einn í fót með 
ráði; mjög svo geist ei hlaupa hlaut, honum fljót- 
ur náði. 

42, Óskaddaða hina hann, hramma' í bindur 
dróma; með ei skaða knár svo kann, klóm nje 
tindum góma. 

43. Örvanjótur heim dró hratt, hjernæst þenn- 
an fanga; svo um fótin sára batt, sviðan grennir 
Slranga. 

44. Hungrið jók nú apans á, eymd svo rekk- 
ar meta; kornið tók hann tyrkneskt þá, tjeðum 
fjekk að jeta. 

45. Vel það klæða- valdi grjer, viti búinn mesta; 
því að fæða þeirra er, þetta sú hin hezta. 


58 


46, Hungrið stilla hjer með vann, hörðum lög- 
um beitti; þess á milli honum hann, högg og 
slög því veitti. 

41. Apan þráa þundur-fleins, þúrfti temja og 
fæða; þennan má hann undir eins, ýmist lemja og 
græða. 

48. En sem græddan fann sinn fót, fyrr sá 
kvilla þáði; og sig fæddan auðs- af njót, apinn 
stillast náði. 

49.. Loks þann svona siðað fjekk, sáðakraka- 
lundur; eptir honum apinn gekk, eins og spakur 
hundur. 

50. Hans þá eitthvað löpp í ljet, lítt þó mál- 
ið skildi; bar það greitt um bjarkaflet, bör hvert 
stála vildi. 

51. Vökvan gaf hann epla opt, apa- sínum 
ketti; drjúgt þar af í digran hvoft, drakk hinn 
trínisgretti. 

52. þessum brá svo þann við drykk, þægri 
vafðist kæti; hoppar þá með skoplegt skikk, skrít- 
in hafði læti. 

53. Geiralestir geðs- um rann, gaman hitti ei 
þægra; skemmtan mestu hjer af hann, hafði? og 
stytting dægra. 

54. Venja þennan vel hvað tókst, var sú snild 
hans meiri; honum enn þá hugur jókst, höndla 
vildi fleiri. 

55. Einn var gamall api sá, er nú tamið hafði; 
aðra framar yngri? að fá, auðnusamur krafði. 

56. Hugði þar að happasnjall, hygginn þundur 
sverða; auðveldari en afgamall, yngri mundu verða. 


ö9 


57. Kænn í skapi snörur snar, sniðugt víða 
setti; fyrir apa þessa þar, þegninn prýði netti. 

5Dð. Vals- um - gólf það vel tókst rekk, veiði 
ná í slíka; hann því tólf af tjeðum fjekk, tamdi 
þá og líka, 

59. Allir saman apar þeir, auðs- hjá - hlyni 
gista; leiðitamir, margfalt meir, metnir hinum 
fyrsta. 

60, Verk það lagt þeim var uppá, viti bornir 
gera; ýmsir vakta akra þá, aðrir korn heim bera. 

61. Fyrir laufalyftir þar, ljettir taldan unnu; 
þessir daufu þjenarar, þungu valda kunnu. 

62. Streitu- fríast- verkin við , veitir-linna- 
tanga, beitir því á þræla lið, að þreyta vinnu 
stranga, 

63. Við sinn herra hvergi þeir, hlíðni ríka 
skerða; margur verri málmafreir, mun í slíku verða. 

64. þundur-korða þreklyndur, þessum lifnaðs- 
hætti; var nú orðinn alvanur, umgangs þrifnaðs 
gætti. 

65. þar svo annað árið leið, ei bar meir til 
frjetta; hamingjan þó hjörs- við - meið, höndlar 
fleira? en þetta. 

66. þar má kalla kunnugann, kvistinn-handar- 
skara; treystist alla eyju hann, um blindandi fara. 

67. Byrjast árið þriðja þar, þá gekk flest í 
haginn; útsjón knár því Berthold bar, búskap sjezt 
við laginn. 

68. Svo nam grunda svör óveilt, sunnuhrann- 
ar-viður: land frítt undir hef jeg heilt, hamingjan 
mig styður. 


(9) 

69. Frægðaríkur framar tjer, Íleygir- tjáður - 
sverða: Ó, hvílíkur herra hjer, hef jeg náð að 
verða. 

10. Eg fæ það nú alprófað, auðnan gild mjer 
dugar; hlutir laðast allir að, eiginn vild míns hugar. 

{1. Fýsn er það mín fullkomna, fylgd mjer 
ljenist manna; minna' í staðinn mállausra mörgu 
þjenaranna. 

72. Mundi gleði heimsins há, huganum að 
snúa; kristnum með ef mætti eg fá, manneskj- 
um að búa. 

73. Ef því næði, opt svo tjer, álmafreir hinn 
gildi; af heimsgæðum óska sjer, einskis meir hann 
vildi. 

TA. Náði ganga þrávalt því, þar með sjónum 
kunnur; eptir stranga stormagný, stjörnulónarunnur. 
"75. Ef á stranda skerjum skip, skammt frá 
landi kynni; við gínandi kólguklip, kvisti branda' í 
minni. 

76. Nauðum frá ef þyrfti þá, þegnum bjarga 
hyggur; ekkert náir svoddan sjá, svoldargargans- 
y8gur. 

TI. Heiðskírt þegar veður var, virtist branda- 
fægir; hafs um vega vestur þar, víst hann land 
eitt sæi. 

18. Gefa sig ei þorði þó, þangað sveigirboga; 
brims um stig á borðajó, byrjar ei það voga. 

19. Opt hugrenning um það bar, álfur-byrð- 
argrana; villumenn ef væru þar, víst sjer yrðu' að 
bana. ; 

80. Árið þanninn þriðja leið, þroska rjettann 





61 


fyllir; fjórða rann upp !randameið, röðull hnettí 
gyllir. 

81. Hlaut nú tjáður hjörfaþór, hugarneyð þá 
kanna; meir enn áður finna fór, frekt til leiðind- 
anna. 

82. Bjó án efa þegni það, þvingun meginríka; 
fyrirgefa Guð sjer bað, geðstilhneging slíka 

83. Ásakanir veita vann, víst sjer títt í lyndi; 
ráðstafanir herrans hann, hvað svo ljett við yndi. 

84. Eitt sinn fjekk hann fugl einn þar, fagran 
Veitt lifandi; þessi flekkótt fiðrið bar, furðu skreytt 
gljáandi. 

85. Topp einn háann höfði á, hafði sá hinn 
fríði; eins og páfugl er að sjá, ei með smáa prýði. 

86. Fannst ei skapað fallegra, fuglakyn þar 
áður; gekk næst papagoja, gaukavinur tjáður. 

87. Kann að tala sagt er sá, sem var næst um 
getið; góinsbala-gautum hjá, gaman stærsta metið. 

88. Fuglinn mæta vel þar vann, vopnaspennir 
ala; ef það gæti helzt vill hann, honum kenna að 
tala. 

89. Leysti tungu haptið hans, happ með sitt 
í vonum; vizkuslunginn veifirbrands, vængi stytti 
á honum. 

90. Gat þá ekki fuglinn frekt, flogið eptir þetta; 
fylgja rekk svo fór með spekt, fæðu hreppti rjetta. 

91. þegar Berthold blístrandi, bjó til hljóm af 
munni ; hinn kom spertur hlaupandi, hlíðinn skjóma- 
runni. 

92. Tjörgulestir talar þá, til ei skorti vizku; 
hafði mestar mætur á máli portugisku, 


62 


93. Fyrir sínum fugli hann, frár í happabragði; 
mjög opt brýna mál það vann; mest þar kapp á 
lagði. 

94, Yfir lengi opt því stóð, ofnershuglar-gæt- 
ir; gaf þó engin af sjer hljóð, enn þá fuglinn 
mæli, 

95. Hlustar löngum þó á það. þögn og kyrrð 
í mestri; hallar vöngum ýmsum að, auðarhirðirs- 
lestri. 

96. Heilt missiri hjer við eitt, hjelt með trú- 
rækninni; það kom fyrir þó ei neitt, þessu nú að 
sinni. 

97. Biðlund vann að fyrnast fríð, frá því hann 
svo gengur; ónýtt fann að eyða tíð, illa þannin 
lengur. 

98. Berthold finnur sæmra sjer, sína vinnu 
stunda; hugsa minna' um fuglinn fer, fær sá inni 
blunda. 

99. Næsta daginn allann í, aldingarði vinnur; 
stærsta haginn þetta því, þundur-barða finnur. 

100. Mat sinn snæðir miðdags þar, móinsdýnu- 
geymir; aðra fæðu fram ei bar, fugli sínum gleymir. 

101. Koma nam að kvöldi heim, kviknar valin 
gleði; rjett þá framan fyrir beim, fuglinn tala rjeði. 

102. Upp sig sperrir hátt með hopp, hlyn við 
naðurstúna; greindi: herra, gef Skjönkopp, glor- 
hungruðum núna. 

133. Aðra baugakvistur kann, kæti fá ei stærri; 
gleðin flaug í gegnum hann, geta má því nærri. 

104. Skjönkopp sínum fæðu föng, færði nægju 
mesta; í hans tínir yðragöng, allt af tægi bezta. 


63 


105. Geðs um salinn geirafreir, glatar meinum 
lrega; fuglinn talar meir og meir, málið greinilega. 

106. Fugl ei mundi falur sá, flestir nú það 
sanna; mót þúsunda mergðum þá, myntar dúcat- 
anna. 

107. Fjórða gengur árið út, eflast blóma kjör- 
in; þvíngar engin þanka sút, þunarljóma - bör- 
inn. 

108. Svo hjer inn í syrpuvind, sigli járakneri; 
Síreng ómynnis með hann bind, málhvíldar á skeri. 


Áttunda ríma. 


1.. Nú áttunda frostafley, fram í skundar gríð- 
arþey; vandað fundið er þó ei, auðs hjá lundum 
týrs á mey. 

2. þessi óðar skýrir skrá, skilfings glóða týrum 
frá; fríðri móðu fýragná, fjör í blóðið snýr sjer þá. 

3. Kvöldvökunnar styttir stund, starblinds þunna 
hornagrund; kætir sunnu kveraþund, að kveða um 
unnar ljómagrund. 

4. Berthold náði frelsa fljóð, frægðar tjáður 
hels af slóð; það var báðum gæfa góð, gleði dáð 
um æfi stóð 

5. Margra far það eðlis er, ekta par að velja 
sjer; „vandi þar á virðist mjer, vel að hvar oss 
gæta ber. 

6. Kærir vinir gjörum gá, gefna skynsemd brúka 
þá; holdsfýsnina hrekjum frá, hennar kyn ei ráða 
má. 

T. Gæfu dáð oss gefur mest, Guð ef ráða lát- 
um bezt; forðumst gráðið girnda vest, geðs ónáð 
sem við er fest. 

8. Gott það er að giptast vel, gæfu hjer jeg 
svoddan tel, yndi Jjer um þankaþel, þó að beri 
mæðu jel, 


64 


9. Betra giptast aldrei er, en að sviptast ró- 
semd hjer; finnst það skipta miklu mjer, meiri 
tiptun engin ber. 

10. Hlýtur fara hugmyndin, hjer frá bara nú 
um sinn; sögunnar jeg framhald finn, felli þar við 
mansönginn. 


1l. Fyrr nam hvílast hróður þar, heims við 
býlið farsældar; unnar gíla ullur hvar, einn sem 
pilagrímur var. 

12. Byrjast árið fimmta fer, fyrir báru ljóma 
grjer; orkuknár sá auðnu ber, allt bjó frárí hag- 
inn sjer. 

„13. Vikum þremur vetur lá, vana fremur 
lengur þá; kvíða sem að kunni ljá, kæti nemur 
Berthold frá. 

14. Veðrin hörð og hriðjurnar, hverfa gjörðu 
loksins þar; fleins þá njörður ferð byrjar, fram að 
jörðu keilunnar. 

15. Skyggnast vann um skeljungsrann, skips- 
flakanna mergð sá hann; dauðra manna fjölda fann 
frekt við þann brá vogrekann. 

16 Leit með tárum allt það á, yggur báru 
ljóma þá; fyrir árum fjórum sá, fjörs því sára 
nauð við lá. 

17. Hverjir munu hafa hjer, hrannarfuna - bör 
svo tjer; djúpan hrunið hels í kver, og hamingj- 
una mist frá sjer. 

18. Bátinn sjóinn setti á, sútum gróinn vildi 
þí; fleira þó ef fengi sjá, fyrir róa björgin há. 

19. Árar þandi um uppsabeð, út með landi 





65 


Sveima rjeð; lífs ef anda íta með, í nauð standa 
fengi sjeð. 

20. Horfði nær úr höfði sjer, hann sín skæru 
sjónargler; sjeð ei fær þó síls- um - ver, sem að 
kærast vild hans er. 

21. Auðartýr með atgjörfið, aptur snýr við svo 
búið; burði lýr um birtings mið, bátinn knýr í 
uppsátrið. 

22. Tók nú rekan trjáviðar, tjeða fleka saman 
bar; hreiðursdreka-hlynur snar, hrúgur frekar 
gjörði þar. 

25. Eldi slær hann þar í þá, þess dags nær 
Sem skímu brá; logan skæra skildi sjá, skip ef 
væru hafi á. 

24. þeir svo mættu merkja það, menn ef gættu 
Slíku að; fólk þar ætti? á fold bústað, frá sje hættu 
þeim vísað. 

25. Sjófarendur varar við, vill ei hendi skað- 
ræðið; þar í grend um mararmið, margt því stend- 
ur blindskerið. 

26. Menn svo dauða geiragrjer, gróf í hauður 
þar hjá sjer; hann ótrauður heim svo fer, hugsa? 
um nauðir liðnar er 

27. Hann sig gaf til hvíldar fljótt, hjörvastaf- 
ur vært nje rótt; þó ei svaf um þessa nótt, þönk- 
um af sem bar nú hljótt. 

28. Upp stóð rekkur árla dags, akur- gekk til - 
vinnu strax; apar þekkir leita lags, ljenta fjekk 
hann þá til gagns. 

29, Miðdags gjörði mat sjer fá, málmanjörður 


66 


heim sjer brá; fuglum vörðu ökrum á, apar hörðu 
kornin smá. 

30. Meiðir klæða mennta snar, meðan snæða 
í kyrrðum var; heim með æði undrunar, apár 
skæðir hlupu þar. 

öl. Furðar lætin þeirra þá, þessu sæta eitt- 
hvað má; hjörs- þar mætum bör við brá, brátt 
hann fætur stóð uppá. 

32. Beimur snar svo brátt þrífur, bissurnar 
„og pístólur; öpum þar með útgengur, af þeim bar 
nú sína hvur. á 

öð. Apa kalla fjóra fer, fræningsvallar-týr með 
sjer; sýndu allir hlýðni hjer, honum snjallast eins 
og ber. 

94. þar sitt annað apalið, ákvað hann um fold- 
armið; kornakranna vöktun við, verknaðs þannin 
hagar sið. 

3ð. Gekk nú tjáður beitirbrands, beint um láð 
en kom á stans; þar sem áður apafans, akra náðu 
gæta hans. 

36. Undrast vann og áhlustar, ýmsar manna- 
raðdirnar; gengur hann á hljóðin þar, hyggur 
kanna slíkt hvað var. 

31. Hraður bráins bólaver, bænum frá í vest- 
ur fer; heitir á til hjálpar sjer, herrann þá sem 
allt gott ljer. 

38. Litla hæð kom loksins á, lundurklæða beið 
við þá; bát og skæða sex menn sá, svarta græði 
mjög skammt frá, 

39.. Nakta hvíta þrjá menn þar, þundur- lítur 








ö7 
marglóðar; þeim fram íta þorparar, þenkja litið lit- 
ið til vægðar. 

40. Svartra þannin seirð var art, sjer undan 
þá ráku hart; aumkar hann sig yfir snart, aum- 
ingjanna vein óspart. 

ál, Mál ei skilur þeirra þar, því langt bil á 
milli var; lands að sila læddist snar, leynt bak til 
við eikurnar. 

42, Vomar fæðu völdu brátt, villuæðis frömdu 
hátt; dreiran bæði" og holdið hrátt, hinna snæða 
geð með kátt. 

43. Eimaðir sundur lifandi, lífs með undir svíð- 
andi; korðaþundar kveinandi, kvaldir stundu vein= 
andi, 

44  Allareiðu aularnir, eru deyða tvo búnir; 
einn þar beið við dauðans dyr, dapur kveið sá 
nauð fyrir. E 

45. Megnan sorta mótgangs fann, mælti Portu- 
gisku hann; hryggðum snortinn hrópa vann, hjálp- 
ráð vort á Skaparann. 

46. Dólgar þeir á banabeð, báru tveir þann 
fjör var ljeð; annað fleira fjekk þar sjeð, fólk það 
heyri kæti með. 

4T. Berthold sá hinn bráðheppni, bezt var þá 
í skotfæri; hratt við brá óhandseini, hann þó sjá. 
ei fólmenni. 

48. Hagla- spennir hyrju snar, heilsan senn 
þeim fjórum bar; villumenn hann þrjá skut þar, 
þeir svo renna til heljar. 

49, Öpum frá greip aðra hann, ætíð dável sigta 


(3 


68 


kann; tvo sem hrjá þann hvíta mann, heljar þá 
til skjóta vann. 

50. Villumaður er þar einn, enn sem skaða 
fjekk ei neinn; bátnum að hljóp. sá óseinn, sýndist 
það lífs vegur Tn 

öl. Bissu fljótur þriðju þreif, þundur spjóta' í 
haukakleyf; það til bóta handverk hreif, hans í 
fótinn skotið dreif. 

52. TFjell í sandin fjöru sá, frekt líðandi kvöl 
og þrá; svo grenjandi hljóð með há, hann titr- 
andi Ílatur lá. 

ðð. Greindan Berthold gruna vann, glöggt það 
merkti að skotþruman; hefði snert þann hvíta 
mann, hvað ekkert þó vildi hann. 

54. þar aumlega sig bar sá, særður trega-nak- 
inn lá; fór nú þegar fund hans á, fróns um veg 
sem hraðast má. 

55. Á skapnaði eygði þar, að kvennmaður þetta 
var; nauðum hlaðin blygðun bar, Berthold það 
vel ígrundar. 

56. Stakki sínum strax hann brá, stjörnurín- 
ar- yfir - gná, hana pínir hræðslan þá, hal ófrínan 
þegar sá. 

ðT. Skegg og hár úr hófi bar, hirðir-táramar- 
dallar; ásýnd Sa afmyndar, allur grár og loð- 
inn var. 

58. Apaketti einnin með, útlitsgretta fjekk hún 
sjeð, allt nú þetta óttast rjeð, innra rjett svo titr- 
ar geð. 

59. Mál Portúgiskt mæla fer, menjabrú og 





69 
Þannin tjer: hvorjar nú í höndur hjer, heims um 
bú er vísað mjer. 

60. Hjörs- gaf rjóður aptur ans: að sje tróð- 
an- komin bands; horfin móði' og hryggða fans, 
í hendur góðar kristinns manns. 

61. Óviljandi sagðist sá, silkibanda- hafa gná; 
Mein Í vanda unnið á, afsakandi mjög sig þá. 

62. Skjómaálfur skoða kann, skots af þjálfi 
sársaukan; sex úr kálfa hennar hann, högl út 
Sjálfur draga vann. á 

63. Eldarínareyðir snar, öpum sínum heim 
skipar; seimalín til sársmýktar, sækja vín í flösku 
bar. 

64. Heiðingjanna vitja vann, veik frá svanna 
um tíma þann; rak þá hann í heljarrann, hvern 
Sem fann ei örendan. 

65. þar næst fleina- þóknast gaut, þann er 
Meinið fótar hlaut; finna seinast sem hann skaut, 
Sá bar kvein af tjeðri þraut. 

66. Binda ófrínan blámann rjeð, bissu- sínum 
sírengjum með; happ ei dvína sitt fær sjeð, sigri 
fínum hrósar geð. 

67. Örfaþór var þá ei kyr, þangað fór sem 
snót beið fyr; orku stóru aparnir, aptur vóru þá 
komnir. 

68. Vínflöskunni við tók þá, vopnarunnur öp- 
um frá; þetta kunni liðsemd ljá, lækningunni 
hreifir sá. 

69. Víns með tári þessu þar, þvoði knár og 
fægði snar; fótársárið seimgrundar, sviðafárið þá 
minnkar. 


70 


70. Sinum vafðii um sárið klút, sem að krafði 
nauðsyn út; ekki tafði að eyða sút, angurs hafði 
að greiða hnút. 


TI. Reisti' á fætur freyjubands, fylgdi um stræti, 


síns til ranns; og þá lætur ullurbrands apa gæta 
villumanns. 

72. Sitt í leiðir svefnhúsið, svanna heiðursval- 
mennið; hverfur neyð en hvíld og frið, hún þar 
greiðast unir við. 

73, Halur spakur hjals um bú, handarjaka- sagði 
brú; á sig taka náðir nú, nóg því hrakin væri sú. 

74,  Hringasunnu hressa rjeð, hjörfarunnur orð- 
snild með; braust af munni blíðugeð, bezt sem 
kunni að geta skeð. 

75, Hveitisgróttu - gautur vann, ganga ótt á 
braut heiman; vitja fljótt um villumann, var ei rótt 
ef slippi hann. 

76. Bjóður mundarblysanna, brátt gat fundið 
þann vilta; vöktun undir apanna, en var. bundinn 
rammlega. 

TI. Hræðast gjörir heiðinginn, hringabör þá er 
kominn; meinti fjöri hvorn sem hinn, hann sig 
kjöri frá skilinn. 

78. Grenja fór með hljóðin há, hvar órór í 
fjötrum lá; látum stórum undrast á, auðarþór hann 
leysti þá. 

19. Hans úr fótum hjörvagrjer, högl út fljót- 
ur draga fer; viss það bót þeim vilta er, vín Í 
ljótu sárin ber. 

80. Huggast lund svo hann sló þar, höfði og 








"1 


mundum til jarðar; málmaþundur mat það var, 
Merki undirgefninnar. 

81. Bertholds flatur fætur þá, faðmað gat og 
kysst þar á; sinnis glata sorg það má, sárabata' 
Og lifgjöf fá. 

82. Honum bráensbóla-ver, benti þá að fylgja 
sjer; hann uppá svo fætur fer; fljótt við brá og 
hlýðni tjer. 

83. Apa hraða áður þar, ormatraðalundur snar; 
ljet þangað um fílafar, færa spaða' og rekurnar. 

84. Teikn þeim vilta gröf sje gjör, gaf þá stilt- 
ur hringabör; dólga bilta' í dauðans kör, dysja 
tryllta lands hjá vör. 

85. Aðra gjörði gröf sjálfur, geiranjörður starf- 
Samur; djúpt í jörðu duglegur, dauðra hjörð var 
legstaður. 

86. Portúgisa gróf svo þar, gauturblisa-þangs- 
jarðar; afbrygðis hann eðli bar, atgjörlis og fram- 
kvæmdar. 

ST. Birt er þannin brátt fjekk skeð, bissu- hann 
þá strengjum með; villumanninn reira rjeð, ríg- 
fastann á tígrisbeð. 

88. Eptir þetta allt ljet hann, apaketti villu- 
mann; færa þjettan fjötraðan, fljótt heim rjett í 
bæjar rann. 

89, Linnatangalundur fri, ljet þann fanga jarð- 
hús í; læsti uppgangi þar á því, þraut hans ang- 
ur geðs um bí. 

90, Hans það muna mýkti þrá, manneskjuna 
kristna fá; til að una henni hjá, hamingjuna prís- 
ar sá. 


12 


91. Arð hlaut sprottinn ánægju, er fann voti- 
inn bænheyrslu; hugsar gott í hjartanu, heiðrar 
Drottins mest gæzku. 

92. Stúlku sína fljótt svo fer, finna rínarloga- 
grjer; hringalínu hjúkrun ljer, hann sem fínast 
megn til ber. 

93. Hvornig liði henni þar, hans án biðar 
spurning var; tals af miði sendir svar, seljan iðu- 
birtunnar. 

94. Nógu líður nú vel mjer, neistavíðisgrund- 
in tjer; Guð því fríða frelsið hjer, fyrir blíðan 
lofa ber. 

95. Sunnuhvera- kvaðst þó - rist, klæðlaus vera, 
svöng og þyrst; biðja fer nú baugakvist, bjarga 
sjer nú allra fyrst. 5 

96, Föt sjómanna fjekk í bráð, funahrannar- 
bör með dáð; handarfanna- hýrri -láð, hún gat 
þann vel klæðnað þá. 

97. Fyrir klæðabrík hann bar, beztu fæðu til 
sem var; hún svo snæðir hungruð þar, bhlotin 
gæði vel þakkar. 

98. Vín af eyjarepla krans, álms- tali svegir 
þiljubands; drykk þeim fegin hún varð hans, hress- 
ing segir góð sje manns. 

99. Góðhj ártaðan meta mann, móinstraðagrund- 
in vann; dýhunaðurs-þundinn þann, þar svo hrað- 
ann steiðh fann. 

100. Hirðirspanga hermdi frá, hjer næst slanga- 
salagná; hvernig þangað eyju á, eymd með stranga 
hraktist sá. 

101. Einn fimm búið árin hjer, eg hef nú hann 


13 


framar tjer; unz að sú gafst auðnan mjer, auð 
arbrú að komuð þjer. 

102. Eldaláðin- eyjarbands, undrast náði sögu 
hans, skeð af ráði skaparans, skýrt hún tjáði for- 
lög manns. 

103. Virt skal lengi voru þjer, varðhaldsengill 
sendur mjer; svo jeg fengi frelsi hjer, frænings- 
engja spöngin tjer. 

104. Meðan fjörið mitt endist, mælti af vörum 
hringarist; skal jeg örugt ljúft með list, lofa gjöra 
herrann Krist. 

105. Síðan drögu-granagná, greindi högum sín- 
um frá, hennar sögu hermir þá, hin ófögur ljóða- 
Skrá. 

106. Talið bundið týnast fer, tómt er fundið 
gínarsker; þreytist lundin mín í mjer, mærð átt- 
urda dvínar hjer. 


Niunda rima. 


1. Óðs frá ranni óminnis þar ítist hleri, ný- 
ráðs skríður negluhjeri, nú málhvíldar út af skeri. 

2. Sigla hlýtur sóns á haf til sigtýrsveiða, út- 
búinn með rá og reiða, reginn bið jeg ferð hans 
greiða. 

3. Hvert með nokkuð hittir aptur höfn á rjetta, 
allt er mjer nú óljóst þelta, opt kann vonin mann 
að pretta. 

á. Leiðist eptir ljóðaskemmtun ljúfu mengi, 
sagt hefir hvað seint mjer gengi, söguna með jeg 
væri lengi. 

5. Umsvif heimsins ýmisleg mjer yrkja banna, 
Sem um kringja sinnuranna, sjón formyrkva hug= 
myndanna. 

6. Eg þá girnist ánægju mjer auðnan sendi, 


14 


rímur þessar út jeg endi, áður enn heimi frá eg 
vendi. 

7. Sagan þá að sje óbúin sízt mun hlýða, 
mitt við litars-far ófríða, fáir mundu skutinn smíða. 

8. Henni frá ef hálfnaðri jeg hlyti falla, Bert- 
holdssögu æfi alla, ekkju mætti síðan kalla 

„9. Frá henni jeg forsvarslausri fer nauðugur, 
aukist mjer því dáð og dugur, djörfung vizka ráð 
og hugur. 

10. Eptir mig á vonarvöl er verst hún fari, 
mitt er bezt jeg megn ei spari, meðan dvel á fold 
þessari. 

11. Hana við jeg tók þá tryggð að trúlofaður, 
henni varð eg hjartaglaður, heita má því nú kvong- 
aður. 

12. Eitt er það sem engum dugar um að þrátta, 
henni við með hyggju sátta, hef jeg getið börn- 
ín átta. 

13. það er bráðum þar með von á því níunda, 
fjölgun minna fjörs við stunda, fæðast kynni það 
tíunda. 

14. Kvíði! eg ei mig keipar tjeðra krakka æri, 
af þeim samt mig ekkert stæri, einu þó að fleira 
væri. 

15. Ýmsir hafa aðra krakka illa vanda, brek 
sem iðka allrahanda, uppí hári manna standa. 

16. Vandi' er mikill upp að ala unglingana, vel 
með greind og góðum vana, gleymist sumum rækja 
hana. 

17, Fleira þarf en fóstra börnin, fæða' og 
klæða, það er meira þau uppfræða, þeirra til and- 
legu gæða. 

18. Ungra snemma út skal byggja óhlýðninni, 
hirtingin sje meiri' og minni, máluð eptir þeirra 
sinni, 

19. Orga sum og óþægð neina ekki spara, 
fullum hálsi hinum svara; hvað er það sem er 
ljótara, 

20, því án baga þá skal aga þau sem snöggv- 





15 


ast, verst það hagar veit eg glöggvast, við þau jag- 
ast og munnhöggvast. 

21. það upp stælir þeirra geð og þrjózku veld- 
ur; svo þau ekki hlýða heldur, háttur sá er ógeð- 
feldur. 

22 Nokkrir í sig hleypa heipt með heimsku 
ljóta, hinum ungu hrinda? og blóta, hnefaslögin 
láta þjóta. 

25. þessir um ei hirða hót hvar höggin lenda, 
til og frá með tánum senda, tusku eins og væru' 
að henda. 

24. Slíkt er heimska hættuleg það hlýt jeg 
Sverja, kúlur út í bræði berja, börnum á og hold- 
ið merja 

25 Allir þeir sem yfir börnum eiga að ráða, 
illa varist aðferð tjáða, og sitt stilli sinnið bráða. 

26. Venja skal á ótta' og elsku unglingana, 
fyrst við Guð og foreldrana, og fengna yfirboð- 
arana. 

27. þá oflengi athöfn enginn undandragi, verð- 
ur fengið flest með lagi, forðist mengi að beita 
jagi. 

28. Börn fullorðin sín að siða seint mun vera, 
pn ótamdra þrjózkan þvera, þar af lítinn ávöxt 

era, 

29. Á því ríður allra mest sem yngst að venja, 
börnin af að breka' og grenja, og brúka óþarflega 
kenja. 

30. Hirting barna ýmsir eptir iðrun taka, aumka 
þau og sig ásaka', sorg þeim hafi gjört að baka. 

31. það er optast þá unglingar þetta heyra, 
hrína fara miklu meira, meiddir tjást og annað 
fleira. 

32. Strax þá hinna kemur kjass og klappið 
mjúka, að hugga krakka harma sjúka, hjer til þarf 
svo margt að brúka. 

33. Til er unnið eptir þeim nú allt að láta, 
og sem bezt í allan máta, að þeim keypt að hætta" 
að gráta. 


16 


34, Börn -sjer nota þetta þá með þverúð stranga, 
opt um tíð, já undra langa, eptir sjer þau láta 
ganga. 

35. Öll er hirting ónýt gjörð við aðferð talda, 
óg verri en engin vil jeg halda, víst þess börnin 
seinna gjalda. 

36. þau svo eptir æsku sinnar eðlisfari, ang 
fram því óhræddari, orðin reglu vön þessari. 

31. Sínum börnum svo þau heyra sumir hrósa, 
- um það mjög við aðra glósa, eins og bezt þau 
vilja kjósa. 

38. Yfirsjón það er sem títt þann ávöxt færir, 
dramb hjá þeim og þótta nærir, þar af heimskur 
opt sig stærir. 

39. Fjemætast sem fást kann eptir foreldrana, 
eg tel fyrir erfingjana, arf hinn bezta góðan vana. 

40. Hjer um tíðin lítt mjer leyfir lengur spjalla, 
minn jeg læt nú mansöng falla, mjer því heyr 
ist sagan kalla. 


41. Á þar byrjar áðurslepptu efni kvæða, sem 
að eikin sunnuflæða, sitt um ástand fór að ræða. 

42. Mitt er heitið Hippólíti hún rjeð spjalla, 
æsku minnar indið snjalla, í mitt skaut vel náði 
falla. 

43. Kær minn faðir virtur var og vel mennt- 
aður, prýðdur sóma prúðlundaður, portúgiskur einn 
kaupmaður. 

44. Seims- var = njófur sá alvanur siglingonum, 
á heimleið frá Indíonum, eg var seinast nú með 
honum. 

45. Á þeim knör sem forðum Fenix fjekk að 
heita, gafst vel byr um geddureita, gjörðu förlög 
því umbreyta. 

46, Á kom veður undra snöggt með aflið stranga, 


77 


flest svo varð til grunna ganga, gleyptu bylgjur 
haukinn ranga. 

41. þegnar allir þar drukknuðu þrauta móðir, 
utan við þrjú áls um slóðir, eg og faðir minn og 
bróðir. 

48. Við skipsbátnum náðum nú í nauðum töld- 
um, hann á reistum hafsins öldum, höppaði geyst 
af stormavöldum. 

49. Land oss virtist vestur undan vera mundi, 
þangað rákumst hlunns- á - hundi, hugurinn mjög 
vel þar við undi. 

50. Strax á þegar stíginn vorum storð ókennda, 
gjörðum þakkir Guði senda, er gaf oss lifs úr 
háska venda, 

51. Áður hvílst í nokkrar nætur neitt ei höfð- 
um, óhult þóttumst ekki töfðum, á oss náðir taka 
kröfðum. 

52. þar í skugga skógartrjánna skjótt sofnuð- 
um, helzt þá værð og hvíld fögnuðum, hratt við 
illan draum vöknuðum. 

53. Villumenn þar vorar gátu værðir ringað, 
flettu klæðum fluttu hingað, fengu' oss nakin 
hrjáð og þvingað. 

54, MHjer gráðugann hugðu þeir sinn háls að 
Íylla, með holdi voru hungrið stilla, hörmuleg var 
þvílík villa. 

55. Föður minn þeir fengu deytt og fróman 
bróður, það var mesti mjer viðbjóður, minn var 
bankinn sár og hljóður. 

56. Loddurum ei leyft var mínu lífi' að farga, 


78 


þjer komuð mjer þá til bjarga, og þrifuð mig úr 
klónum varga. 

ÐT.  Hjer að auki hefnduð þjer með hörku stinna, 
vel á bönum vína minna, og velgjörðir mig látið 
finna. 

53. Merkilega mig bænheyrði mildur Drottinn, 
þakklætis því vil jeg vottinn, vera láta hjá mjer 
sprottinn. 

59. Skuldbundinn jeg er um æfi alla mína, holla 
góðvild hjartans fína, í hryggð og gleði yður sýna. 

60. XYður bið jeg yfir mig að aumkast hrjáða, 
framvegis með dyggðum dáða, dálitlu fyrst hafi ráða. 

61. Eg svo bið að æru mína eins varðveitið, 
hreinlífis ei háttum breytið, holdsfýsnanna kröfum. 
neitið. 

62. Hygg eg það í utlegð okkar ei tilhlýði, eg 
þó slíku ekki kvíði, yðar því hef reynt mannprýði. 

63. Berthold mælti: mjer fyrst yður minn Guð 
sendi, engu þurfið kæra kvendi, kvíða illu' af minni 
hendi. 

64. Minn Skaparinn mildur bænheyrt mig nú 
hefur, hvervetna sem gott allt gefur, geðs ánægju 
mig um vefur. 

65. Allri hjer í útlegð minni eg hlaut kanna, 
mest að þrá um þankaranna, þægilegann selskap 
manna. 

66. Skyldi“ jeg þá óþakklátastur þegna! í heimi, 
vera svo að Guði gleymi, og gjöld þar fyrir að 
mjer streymi, 

67, Hún á starði hal og undrast — hjer gafst 


79 


færi —, hvað guðrækið hjarta væri, í ham ófrín- 
um sem hann bæri. 

68. Klótagrjer að kvöldi spurði klæðahildi, hvort 
í sínu sofa vildi, svefnhúsi hún ráða skyldi. 

69. Eða þá í öðru svo hún óhult kynni, her- 
bergi að hvílast inni, hentugustu með værðinni. 

10.  Vitur snótin virti boðið vel hentuga, af því 
merkti hún í huga, hans geðslagið upprigtuga. 

71. Hjörvabaldri ansar unnareldabryggja: í ein- 
hverju horni liggja, hún kvaðst ánægð mundi þyggja. 

72. Vitja fór um villumanninn viður seima, 
þóttist mega því ei gleyma, þennan bundinn apar 
geyma. 

73. Berthold leysti blámanninn sem bar sig illa, 
sínum fótarsárs af kvilla, sviðinn gjörði værðum 
spilla. 

TA, Sár hans bindur nú að nýju njótur korða, 
Verkjarpínu frá nam forða, og færði honum mat 
að borða. 

75. Mat tilbúnum var óvanur villumaður, neytt 
gat þess ei nauð fangaður, nú þótt væri dauð- 
hungraður. 

TT. Góðan skammt þá gaf af rúgji geirabeitir, 
hinum villta hægt það veitir, hann. þess gráðug- 
lega neytir. 

TT. Belgdi síðan bísna frekt af bláu vatni, hygg 
jeg þorsti og sultur sjatni, og sviðans áhrif nokk- 
uð batni. 

78. Svo jarðhúsi sínu læsti sveigir spanga, og 
til hvíldar gjörði ganga, gimntist væran blund að 
fanga, 


80 


79. Andvökur og áhyggju þó auka rjeði, seima- 
lundi svefns á beði, sem um dag næstliðinn skeði. 

80. Hans mest voru heilabrot um Hippóliti, 
þenkti eitthvað þýða hlyti, það sem ein hún lífs 
að nyti. 

81. Meinti hann að mildur Drottinn mundi án 
vafa sjer til einskis sent ei hafa, sómagædda þilju- 
trafa. 

82. Annars hefðu hinir tveir mátt halda lífi, 
eins og hún á viðrisvífi, verndaðir frá dauðans kifi. 

83. Þetta sprottinn virtist vottur vísdómsráði, 
fyrir gott allt það sem þáði, þakka Drottins gæðsku 
náði. 

84, Bæn af hjarta bar fram hirðir blossadýa, 
hann bað Guð sig frá að frýja, framvegis þá syndir 
drýja. 

85, Dóttir njörfa dróg sig burt en derlingsarfi, 
strax kom aptur þá hinn þarfi, því alvanur sá er 
starfi. 

86. Árla klæddist baugabör um búið sinna, einn- 
ig foldin láðalinna, líka girntist nokkuð vinna. 

87, Nú hún spurði nokkrar hvort að nálar kynni, 
hann í eigu hafa sinni, hrings- því - runnur játar 
svinni. 

88. Einn þar kistil eptir gömlu eyjarbúa, færði 
hann þilju fræningsbrúa, fann þar skæri“ og nála 
grúa. 

89. Seimalundur sagðist neitt ei saumgarn eiga, 
af ljerepti kvaðst lofnin veiga, liprann þráðinn 
draga meiga. ; 

90, Hann í geymsluhúsið fylgdi hringalínu, 





Sl 
úndrast hún í sinni sínu, að sjá þar nægð af góssi 
fínu. 

91. Klæðin ljerept, klúta og dúka kunni líta, 
henni leyfði hirðir-ríta, hvað sem vildi hún af því 
nýta. 

92, Vitjar síðan villumannsins viður klæða, hon- 
um færði hrátt að snæða, hans ástundar sár að 
græða. 

93. Eptir það til akurvinnu út rjeð ganga, læsti 
bænum lundur spanga, Jljet tvo apa með sjer 
Spranga. 

94. Sniðug heima sneið og saumár snót um 
Qaginn, fatnað sjálfri sjer í haginn, sú var á þær 
menntir lagin, 

95. Berthold heim þá kom að kvöldi kunni 
Valla, þekkja freyju mundarmjalla, mjög prúðbúna 
hú gjörvalla. 

96 Hennar mikið hann kunnáttu hrósa rjeði, 
þetta vel hans þóknast geði, því nú flest í haginn 
Skeði. 

97. Brátt þar eptir bjó til klæðnað baugananna, 
handa runni fingrafanna, frekt ei kenndi vanefnanna. 

98. Var ei áður vel til reyka vopnalundur, gömlu 
fötin sörguð sundur, sáust götin mörg já undur. 

99. Furðar mig ei frekt þó rifin föt með gengi, 
hann þjónustu laus var lengi, loks var mál að 
hana fengi. 

100. Hann þjónustu hreinlega galt henni kaup= 
ið, við framtíðar vissa hlaupið, var það líka meira 
tn raupið. 

101, En í hverju sagan segir seinna betur, 

G 


82 


allt janfi snemma enginn getur, útmálað nje fært 
Íslelnr 

102. Öllum tók nú auðgrund þar við eldastörf- 
um, og matreiddi eptir þörfum, allt með snildar 
háttum gjörfum. 

103. Berthold frekt af fuglum opt og fiskum 
veiddi, gullskorð eins og geð hans beiddi, góðan 
mat af því til reiddi. 

104. Mjög að dáðist baugabör í brjósti sínu, 
handaverka fimni fínu, og flestri snilld hjá auðar- 
línu. 

105. Inntók hann af öllu þessu ástin heita, 
hennar til um hyggjureita, hann svo ekki svefns 
má neita. 

106. Fráverandi freystar hans það fýsna gam- 
an, þetta minna þvinga nam hann, þegar bæði 
voru saman. 

107. Marga vaka náði nú um njólu heila, áð- 


ur þó með værð óveila, vel hann svaf það nam 


ei feila. 

108. Hún sá ekki hans í fylgsni hjartanstauga, 
eitt sinn gjörði eikin bauga, um hans mikla skegg 
að spauga. 

109. þá hún gjörði gis að þessu garp á svíl- 
ur, skundar burt og skæri þrífur, skeggið af sjer 
með þeim drífur. 

110. Eptir stífðan hökuhaddinn hlynur geira, 
til óhægðar mat það meira, má ei við svo búið 
eira. 

111, Hjörfaviður hreif þá bátmanns hníf ómjó- 





83 
ann, Íimlega til bits út bjó hann, brátt á hverfu- 
stein vel dró hann. 

112. Svo með honum hárbeittum sig hrein- 
takaði, þó lítt vanur þeim verknaði, þurt hörund- 
ið meinsárnaði. 

113. þétta illa þoldi hann, mig þó ei furði, 
nokkra líka skar sig skurði, skeggstaðinn í blóði 
sínurði. 

114. Hjer nærst fyrir Hippóliti hann gekk þann- 
inn. yfir því mjög undrast svanninn, um hvað 
snöggt svo skipt var manninn. 

115. Ástúðlega sýndi hún sig því sá með 
gleði, hvað vel þóknast hennar geði, hann í öllu 
stunda rjeði. 

116. Meiðir skjóma mjög nú hafði margt að 
vinna, og við snúast meira' og minna, manninn 
vilta opt nam finna. 

117. Hann að temja tímum löngum tilkostaði, 
áður fleinafreir þó hraði, fótarmeinið hans læknaði. 

118. Hann að venja vel nú ekki vildi ganga, 
til almennra fæðufanga, fjekkst þó eptir mæðu 
langa. 

119. Málið portúgiska greitt með glöðu bragði, 
honum kenna kapp á lagði, korðabör ei við hann 
þagði. 

120. Eptir tveggja tíð mánaða takast náði, 
aðskilning á ýmsum þáði, orðum þeim sem hal- 
ur tjáði. 

121. þennan nú sem þræl einn frúann þund- 
ur hringa, hjer næst sjer til hagnýtinga, hafði og 
margra útrjettinga. 

6* 


EM 


122.. Sinn við hag það húsfjelag nú hjer vef 
undi, utan það sem ást á sprundi, ei varð ljett- 
bær málmaþundi, 

123, Leynt bar þetta lengst sem kunni laufa- 
hnekkir, hans þó mjög það sinnið svekki, svodd- 
an vissi baugskorð ekki. 

124. Fram leið tíð svo fátt annað til frjettæ 
skeði, utan vel sem varð til gleði, villumaður fræð- 
ast rjeði. 

125. Honum kenna bör var búinn blossahylja, 
tungumálið tjeða skilja, og tala nú að sínum vilja. 

126. Vænst um þótti að vita sál frá villu 
sloppna, skilning hans á ýmsu opna, auðarlín og 
hirðir vopna. 

127. Kenndu bæði kostgæfin með kærleiksvott- 
inn, honum þá að þekkja Drottinn, og þar af 
skylduverkin sprottinn. 

123. Avöxt góðann í hans lyndisakri færði, 
eigingagn sem hans áhrærði, heilræðin þar nyt- 
söm lærði. 

129. Með upphöfðum höndum fögnuð hjartans 
bar hann, að nú laus frá villu var hann, vel því 
sinn skaparann. 

130. Og sjer vísað í stað hefði einn svo góð- 
ann, hvar sig gjört svo fengi fróðann, fan það 
æðsta lukkugróðann. 

151. Nokkru síðar svo bar við að sögurómi, 
wlirfallinn af sjúkdómi, undra snöggt varð Bert- 
hold frómi. 

152. lIlans innvortis þankaþjáning það nam 


85 
verka, olli sliku ástin sterka, er hann bar til svann- 
ans merka. 

153. Hann var orðinn horaður og hreint afl- 
vana, kveið því foldinklyfjargrana, kúgast mundi 
hann til bana. 

134. þrátt að spurði spjalda eikin, spangareyn- 
ir, hvað svo þungt í hyggjuleyni, honum þanninn 
olli meini. 

135. Neitt ei sagði hjer um henni hirðirsverða, 
fyrri enn á svo frekt nam herða, fársjúkur hann 
tók að verða. 

136  Hjer af mikið hreppti angur bringaeyja, 
hugði mundi halar deyja, en hún í veröld eptir 
þreyja. á 

137. „Æðstrar veru nú í nafni nyptin tvinna, 
bað hann sjer með einurð inna, orsök til veikinda 
sinna. 

138. Dapur leit til hennar hann þó hryggð á 
biti, og svo mælti: eitt það viti, ó, mín kæra 
Hippóliti. 

139. Að jeg hafði ásett mjer þó ei fyrr nefni, 
mitt hjer sjúkdóms aldrei efni, opinbera hringa- 
gefni. 

140. Já, og heldur lífið „láta ljúft jeg vildi, 
heitstrenging í háu gildi, hugði eg sú vera skyldi. 

141. En þó sje jeg eptir minnar æfidaga, hjer 
mun ástand yðar haga, aumra til vandræða draga. 

142 Eg þess vegna yður hlýt að opinbera, 
sinnið mitt hvað sárt vill skera, sem mjer finnst 
of þungbært vera. 

143, þessu eldheit elska veldur er jeg geymi, 


86 


yðar til sem aldrei gleymi, unz jeg sofna buri úr 
heimi. 

104. Strax við okkar fyrstu fundi fann jeg lifna 
ástar neistan þann hinn þrifna, þankaraun með 
yfirdrifna.. 

145. Áður hef jeg ekki þetta auglýst sprandi, 
þessa von eg því við undi, þá tilhneging sigra 
mundi. 

146. En mjer tókst nú ekki þessum út að 
rýma, óslökkvandi ástarbríma, eptir þó svo lang- 
an tíma. 

147. Eg þess vegna að spyr sáða-eyjukraka, 
yður fyrir ektamaka, ei hvort mig þjer viljið taka. 

148. Eptirleitni sú mjer sýnist syndlaus vera, 
engir til meinbugir bera bandið ektaskapar gera. 

149. þar foreldrar okkar eru ei lifandi, ógipt 
við í auðnu standi, okkur bæði sjálf ráðandi. 

150. Eg því lofa yður hjartans elsku' að sýna, 
og halda með staðfesti fína, fyrir eiginn kvinnu 
mína. 

151. Hvort ílengjumst hjer ellegar heppnast 
næði, á hið Evrópiska svæði einhverntíma komumst 
bæði. 

152. Mjer upp á jeg andsvar fá vil yðar heyra, 
við það gnáin-linnaleira, litum brá með kinna- 
dreira. 

153. Ræðu hans þá hrundin ansar hrannar- 
bríma, þar við stansar þrotin ríma, þiggja sansar 
hvíldartíma. 


87 


Tinnda ríma. 


1. Mál er enn að laga ljóð, lengur því ei fresta 
má, hjer fær senn að heyra þjóð, halda fríast 
brúðkaup á. 

2. Mikið verkar eldheit ást, í sem kviknar 
brjósti manns, opt þess merkin mega sjást, megn- 
ið stiknar sinnuranns. 

3. Ástarbálið ofmikið, einatt vinnur trubla 
Fm hvar af sálar herbergið, heitast innan brenna 

ann. 

4. Ef í tíma ei verður, ástarbrími slökktur sá, 
meins í stími magnaður, manns útrímir fjöri þá. 

5. Hjer uppá vjer höfum ljóst, handa á milli 
dæmið eitt, ástin þjá nam Bertholds brjóst, bjó og 
kvilla megnið heitt. 

6. Hver það viti heims um sal, hefði ei stund- 
að vel með list, Hipóliti að lækna hal, lífið mundi 
hann hafa misst. 

T. Meinum kífsins olli ást, undaknífs hjá tjeð- 
um við, en það lífs ei balsam brást, blíða vífs 
hjet meðalið. 

8. Hlutum flestum fást kann skást, fargast blást- 
ur mótlætis, þar sem festist ást við ást, er það 
Þlástur lífs-yndis. 

9. Veröld í nú virðist mjer, varminn ástar 
kulna frekt, aptur því sem fleiru fer, frægð er 
knást í mörgu skekkt. 

10. Ef mörg hundruð ár hjer frá, enn fær 
standa heimur vor, loks með undrun öld mun sjá, 
ýms til vanda stefna spor. 

11. Vel þó hækki vísindin, og valdamenn opt 
Sitji þing, ekki lækka útgjöldin, almúginn fær vís- 
bending. 

12 Heimsins kvöldi æfi á, um það grunsemd 
hef jeg víst, tollafjölda telja þá, takast mun í 
hasti sízt. 

13. Hjer um skrafa hygg jeg bezt, hætta nú 


88 


þetta sinn, og að hafa fæst um flest, finn því bú- 
inn mansönginn, 

"14. Uppi litarsbátur beið, borðaslitinn, grunn- 
ur, mjór, þar sem vitur hringaheið, Hippóliti 
roðna fór. 

15. Græðisbálagrundin tjer, geðs um reita hugði 
eg víst, einkamála munduð þjer, mig við leita Í 
útlegð sízt. 

16. Vel þjer mættuð vita' og sjá, vílið segir 
hvernin fer, börn ef ættum og þeim frá, ungum 
deyja kynnum hjer. 

17. Víst þau yrðu veröld í, vesölustu mann- 
eskjur, rænustirð sem ráðlaus þí, rammviltustu ó- 
freskjur. 

18. Drottni standa þyrftum því, þeirra sálum 
vel á skil, drifi vanda okkur í, óforsjál það voðaspil. 

19. Og þó við um eitthvert sinn, Evrópam til 
fengjum ná, frek því miður fátæktin, fylgjusama- 
mundi oss þjá. 

20. Á svo færum vonarvöl, við með börnum 
ókkar þar, þetta væri þankakvöl, þung sem kvörn- 
in fenju var. 

21. „því jeg allan missti minn, mikla auð í sjáv= 
arhver, ljós til falla líkinindin, líka snauðir sjeuð 
þjer. 

22, Háskalegar æsku í, æfst þjer hafið reis- 
urnar, auðarfegurð yðar því, öll mun grafin djúpt 
Í mar. 

23. Hugskots eiginn augum með, að því rjett 
svo fæ eg gáð, aungan veginn eg get sjeð, okkar 
þetta bæti ráð, 





89 


24, Berthold segir svo með spekt. sínum hreinn 
Í andsvörum, syrgja ei svo förum frekt, fyrir seinni 
tímonum. 

25 Öllu fremur eigum við, ætíð vel sem kristn- 
um ber, allt það sem er ókomið, æðstum fela 
Guði hjer. 

26. það sem næst er þenkið á, því af orsök 
heilagri, Guðs þess hæsta góð forsjá, gjörði vora 
samfundi. 

21. Almátt dylja sízt nam sinn, svo við binda 
megum nú, hans með vilja hjúskapinn, hjer án 
syndar það er min trú 

28. Yðar hvað er áhyggjan, efna vegna stund- 
legra, aldafaðir alvís kann, okkur megna? að for- 
sorga. 

29. Eitt sinn þó til Evrópa, okkur kynni heppn- 
ast ná, finnst mjer óþörf umhyggja, örbyrgðinni 
kvíða þá 

30. Mikinn fríðann á jeg auð, eptir þá sem 
byggðu hjer, því ei kvíða þurfum nauð, þetta fá 
allt skuluð þjer. 

öl. Vel ástanda virðist mjer, vera Drottins 
mun það ráð, yðar landa erfið þjer, allt því gott 
hans veitir náð. 

32. Í mitt gangið geymsluhús, graunt.þar kann= 
ið hirzlurnar, leyfi jeg þangað fljóði fús, fljótt til 
Ssannleiks prófunar. 

33. Sjálfur á jeg eptir þó, auðsnægtir af skipi 
því, brotna, krepta brims í sjó, bistum fyrir 
slormagnií. 

34, Góa það megið gjörvalt sjá, geymt í mínu 


90 


jarðhúsi, hvort ei segi satt þar frá, seimalín þá 
umdæmi. 

33. Hef jeg eigi framkvæmt fyr, frá að greina 
yður þar, hjer á eyju  arðlausir, af því reynast 
peningar. 

36. Víf hvort játið vild mína, — vel hugleiðið 
hvað um sig —, eða látið elskuna útaf deyða sjúk- 
an mig. 

31. Baugaströnd í Bertholds hönd, blíð tók þá 
og svo nam tjá: indisgrönd um lyndislönd langt 
burt sláist yður frá. 

38. Ef heilbrigði annars þjer, aptur hljóta kunn- 
ið sízt, minni tryggð jeg heiti hjer, hennar njóta 
skuluð víst. 

39. Vil jeg Drottins vilja með, vald á yðar gefa 
mig, og milt votta elsku geð, ekta við svo göng- 
um stig. 

40. Ef þjer við mig ektatryggð, alla tíð vel 
haldið fram, hjer þó við og heims um byggð hitt- 
um síðar Evrópam. 

41, Eiginn kvinnu ætíð mig, ef jafnkæra hald- 
ið þjer, og ljúft með sinni lífs um stig, ljent fram- 
færi veitið mjer. 

42. Kyssti hendur hrings- á lín, hjálmagrjer 
og mælti þá, loforð enda mun jeg mín, megið 
bera tráust þar á. 

43. Hún þá ræðir halinn við, himnasmiður 
veiti brátt, sitt af hæðum hjálparlið, heilsu yðar 
styrki? og mátt. 

44. Löngu áður yður hjer, elska náði eg geðs 





91 
um hlje, allt því ráðvant iðkið þjer, æru, dáð og 
guðrækne. 

45 þegar eðalsteinaströnd, stílað mál sitt þann- 
in fjekk, lifna rjeði líf og önd, lundi stála í hag= 
inn gekk. 

46. Honum ræða hennar var, heimsins betri 
en meðöl öll, hlaut því gæða heilsufar, hrugnisletra- 
brátt af þöll. a 

47.  Nýkokkaða nautnar til, njótiseims þar á- 
„vexti, færði naðursbólmarbil, bezta heims var sæl- 
gæti. 

48. Vært svaf hann um næstu nótt, nú ei 
skemmir hugsýkin, rísa vann á fætur fljótt furðu 
snemma um morguninn. 

49. Auðlegð sína sýndi hann, sinni festar- 
meyju þá, hringalín það hrósvert fann, hún þar 
mesta ríkdóm sá. 

50. Tjáði klæðatróðan svinn, til kristinna landa 
heim, ó að næðum eitthvert sinn, ei því finnum 
skort á seim. 

51. Fannst nú gleði hagur hár, hjá þeim nýr 
uppbyrjaður, fimmta með því enti ár, álmatýr varð 
heilbrigður. 

52. Sjötta gengur árið inn, eyjarveru Bertholds 
þar, hugsað fengu hjóna'efnin, hraða sjer til gipt- 
ingar. 

53  Veizlu búa tóku til, tíð kom setta brúð- 
kaupsins, halur nú og hringabil, höfðu rjetta val 
Margskyns, 

ð4, Berthold þar næst brúði sín, brátt út- 


92 


Leiddi“ á sljettan völl, hjóna- var hans víxlan fín, 
vel tilreidd og hjartnæm öll. 

55 Tók í hennar hönd og þá, himins rendi 
augum til, heilög þrenning hann nam tjá, hjálp 
mjer sendi bezt í vil. 

56. Auðarnipt sem elska' eg hjer, eigin kvinna 
verði mín, henni giptast forma fer, fyrir þinni nú 
augsýn. 

öT. Eg skal sýna ektatryggð, ætíð henni rjett 
sem ber, alla mína ást og dyggð, eiðinn þennan 
dýran sver. 

58. Hippóliti hjer uppá, hönd svo mína gef eg 
nú, aptur vitur ansar þá, ágæt rínarlogabrú. 

59. Drottinn vertu vitni hjer, vel sem þekkt 
fær sinni manns, tek eg Berthold mætan mjer, míns 
til ektaskaparbands. 

60. Líka er mín lofun sú, liljanbanda mælti 
íríð, honum vera holl og trú, hann elskandi líls 
um tíð. 

Gl. Berthold þar næst blíður við, brúði sína 
minnast vann, elskunnar með I út sem 
skína hjá sjer fann. 

62. Vel hans ræða var stíluð valdi þannin orð- 
in fríð, okkur bæði blíður Guð, blessi og annist 
lífs um tíð. 

63. Líka ef að okkur hann, ávöxt ljenar hjóna- 
bands, vel þá gefi' að venjum þann, vild sem kref- 
ur skaparans. 

64. Himna- ef þanninn þóknast- gram, þessu 
rímum býli frá, okkur hann til Evrópam, einhvern 
tíma Jáli ná. 





03 


65. Nær sem vitur tók svo tjá, tals ósfarmur 
góms um rann, Hippóliti þar til þá, þrefalt amet 
Segja vann. 

66. Hefja náðu sálmsöng, síðan bæði guðræk- 
in, aðferð tjáð var ekki röng, yndi græða brúð- 
hjónin. 

67  Veizlu feta svo í sal, sjálf þau leiða hvort 
annað, róleg eta rjettaval, rausn með greiða þar 
Í stað. 

68. Eptir búið borðhaldið, bjuggust værða njóta 
Þar, list af knúin kvöldoffrið, Kristi færðu lof- 
gjörðar. 

69, Hjónin tjeð svo hátta fljótt, hvílast rjeðu 
Í faðmlögum, elsku með og yndis gnótt, eg fæ 
kveðið minnst þar um. 

10. Undir blæju brúði hjá, Berthold fjekk nú 
Viljan sinn, flest ánægja heimsins há, hans þá 
gekk í brjóstið inn. 

T1. Látum blunda vel með værð, virðulegu 
hjónin þar, nú tíunda mín hjer mærð, minnisveg- 
um frá sveimar. 


Ellefta ríma. 


1 Upp nú rennur dagur dýr, dóttir flýr burt 
Mjörfa , byrjast enn því bragur nýr, birtur týrum 
ljörfa. 

2. Þegar prúð er að sezt öld, elin köld þá 
duna, vil jeg skrúðaskorð og höld, skemmta un 
kvöldvökuna. 

3. Opt jeg fann mig á heims grund, yndis- 
bundin veru, gefin manna glaðvær lund, gæði 
Slundleg eru 

4,  Þannin gengur til svo titt, tjeðu litt jeg 


94 


gieymi, hef jeg fengið bera blítt, bæði og stritt 
í beimi. 

5, þrátt í veröld gefin gjör, gleðin förul reyn- 
ist, margbreytt eru manns opt kjör, meðan fjörið 
íreinist. 

6. Mig á knýir margann dag, mæðu jag 08 
þreyta, mjer þó ýmist hvíldar hag, herran plagar 
veita. 

7. Trautt mig langar til jeg veit, trúar breyta 
um siðinn, kýs jeg fanga um rænureit, rólegheit 
og friðinn 

8. Fjelag það jeg heppið hygg, hjá sem bygg= 
ir friður, í þeim stað eg þreija þigg, þankinn 
styggist miður. 

9. Berthold yndis efling hlaut, eptir þraut marg- 
falda, þess með lyndis næði naut, nýtur gautur 
ekjalda. 

10. Slíkt í haginn hlutfallið, hölda styður muna, 
geðsánægju, gæfu' og frið, gott er við að una. 

11. Að mjer herðir óðarskrá, opt jeg fá vil 
skímu, mansöng verð jeg víkja frá, vendi þá til 
rímu. 

12. Hárs þar síðast hræfuglinn, hvíldi eg minn 
ótamann, sem að blíðu brúðhjónin blunda inni 
saman. 

13. Gulls þá nanna hýr nje hann, hjartans fann 
ei trega, hvors til annars ástar brann, eldur sann- 
arlega. 

14. Samblund fyrstu nætur nú, neyð frá snú- 
in hlutu, gjörðst listugt geðs um bú, gleði hjú- 
skaps nutu. 

15. Morgun dags við bjarta brún, blunds og 
flúna næði, klæddi strax sig hann og húm, hress 
vel núna bæði. 

16, Heima annast hagi kann, húsfreyjan geð- 


9ð 


stillta, úti hann á ökrum vann með apa og mann= 
inn vilta. 

17. Fugla' og ýmist fiska þrátt, framdi knátt 
að veiða, opt af því hann fjekk ei fátt, með a 
leiksmáttinn greiða. 

18. Veiði dável þessi þá, þornagná tilreiddi, 
fæðu tjá það mæta má, mjer þó hjá sú sneiddi. 

19. Saman flest þá safnaðist, sveimakvist að 
gleðja, af því bezt sig bar með list, Þaugarist 
hann seðja. 

20. Að þeim stefndi ánægjan, og allsnægtanna 
blómi, og hæðst sem nefnd er heims í rann, ham- 
ingjan og sómi. 

21. Ljeku nú í lyndi flest, lífs kjör bezt inn- 
dælu, þar við búa hjónin hresst, heimsins mestu 
sælu. 

22. Húss þá er ein heima' í rann, handarfanna 
storðin, skemmta sjer við Skjönkopp vann, skýr- 
mæltan þá vorðinn. 

23. Um hvern daginn út þar fer, álmagrjer til 
starfa, tíð í haginn vel því ver, vissra sjer til 
þarfa. 

24. Engelskuna lyndalín, lærði af sínum manni, 
og hollenzkuna fróðleiksfín, fremd ei týnir svanni. 

25. Upp á það ef eitthvert sinn, í þau kynni 
löndin, komast glaðvær kurt búin, klæða svinna 
ströndin. 

26. Gullskorð festi geðs í skans, gleði stands 
til nytja, fýsti mest að fá síns manns, föðurlands 
að vitja. 

27. Konur ekta' í Evrópam, æru og frama 


96 


njóta, girnast frekt því nú hún nam ná, hið sama 
hljóta. 

28. Fregn þá halur henni ber, hún það sjer 
til finnur, í Portúgal þá veit hún ver, virlar eru 
kvinnur. 

29. Bjuggu þanninn velstand við, vinnu iðin 
frömdu, guðsóttann og sóma sið, sjer ei miður 
tömdu. 

30. Hvern sjöunda helgann dag, hjeldu og fag 
urt sungu, Guðsorðs stunda lestrarlag, lipurt haga 
tungu. 

ð1. Mest þau glaðvær gjörði það, geðs í trað= 
ar hliðum, villumaður mjög vel að, mætum laðast 
siðum. 

32  Lærðóm nemur þeirra þar, í þankafari stillt 
úr, öllu fremur ástundar, að ei hjari villtur. 

33. Ó hvað sá nú umbreyttist, auðkenndist hug- 
glaður, umgekkst þá með ljúfri list, líkt og krist= 
inn maður, 

84, þar nú snýr hans þankinn að, þess vill 
hraður leita, sig þá skíra brátt um bað, Berthold 
það nam veita. 

35. Týr- sjer hneita tók í fang, tjeðann spanga- 
börinn, skírði“ að heiti hann Volfgang, hurfu ang- 
urs kjörin. 

36. Korðasvegir kætast vann, kristinn þann áð 
gera, nafn síns eiginn frænda fann, frægð þeim 
manni“ að bera 

37. Var nafns kristins verðugur, vandaður og 
dyggur, sá reyndist vel siðprúður, sí-ljúfur og 
Myssnr, 





gt 


38. Gleði hlýtur geðs um mið, geiraviður fræki 
inn, hafði lítið heimilið, hann með sið guðrækinn. 

39. Árið síðan sjöunda, sannlega nam líða, 
inngekk fríða" hið áttunda, arðsama og blíða. 

40. Júbilhátið haldið fá, hjónin tjáir saga, 
þjóðum hjá var siður sá, settur þá um daga. 

41. Eptir tíðir andlegar, út þau fara bæði, því 
að blíða veður var, vörmu þar á svæði. 

42. Skæru sólar skini í, skemmta frí sjer náðu, 
geðs um bólin gleði því, geisla hlýja þáðu. 

43. En á meðan aparnir, inni fyrir vóru; greint 
er tjeðir gaparnir, glata kyrleik fóru. 

44. þeir nú allir verða við, varir niður í jörðu; 
Morgos kallað kvikindið, knátt með skriði hörðu. 

45. Sem moldvarpa veltist kring, vart með ring- 
um sköpum; gaf það skarpa geðshræring, glanna 
slingum öpum. 

46. Gröf ósmáa grafið fá, gólf í knáir niður; 
vildu ná í þetta þá, þruskið ákaft viður. 

47. Svefnhús undir svo um stund, seilast mundu" 
ei hlífa; losa grundvöll gramdistlund, gólfið sund- 
ur rífa. 

43. þar úr skorðum færðist flest, fullt allt sjezt 
af ryki, stóð eitt borð á fjölum fest, fjell af mesta 
kviki. 

49, Sand upp rifu gulann greitt, gilda þreyttu 
búka, þeir sjer hlífa þá ei neitt, þróttinn veittan 
brúka. 

50. Við ólinir veiðistjá, vel þar knáir dugðu, 
kvikindinu þessu þá, þó ei ná sem hugðu. 

7 


98 


51. Hjónin þá að kvöldi kná, koma ná í bæ- 
inn, öll þau fá þar atvik sjá, eptir þrálynd hræin. 

52. Berthold apa strax með slaf, stinnt án 
tafar lemur, láta gapar urðu af, æði! að grafa 
fremur. 

53. Færði á meðan margt í lag, mengrund 
haganlega, nokkuð skeður nefnt í brag, nýtt sent 
bagar trega. 

54  Svofnersstjetta seljan fann, sand óg þann 
vill prófa, furðu þjeltur virðast vann, vigtar hann 
í lófa 

55, dimmt var inni dyr út í, drósin því rjeð 
fela, gjörði sinnis glöð og frí, gullsand skýlaust 
neta. 

56. Spurði mann sinn ein sú að, auðlegð hvað- 
an væri, ansar hann sjer óvitað, eyjan sjálf það 
bæri. 

57. Fyrri hann ei sagðist sjeð, sandin tjeðann 
hafa; yggs á svanna augum með, aptur rjeð hún 
skrafa. 

58. Gullsand mjer opt gafst að sjá, gætur á 
því festi, eins og Peru eyju frá, erhjer sá hina 
bezti. 

59. Fje bezt taldi faðir minn, af fjárs ávinn- 
ing kjörnum, gulann valdann, geymdann sinn, gull- 
sandinn á knörnum. 

"60. Til fannst mjög um þetta þá, þundi brá- 
inseyja, sem að drögugranagná, gjörði frá að segja. 

61. Upp tók fjalir hjer næst hann, húss í rann 
þar fleiri, gólfið halur grafa vann, gullsand fann 
þá meiri, 





sr) 

2. Sprund um stund með stálaþund, studdi 
að mundum fínum, hundrað fundu full þar pund, 
fótum undir sínum. 

63. Ljetu tjeðan sand í sekk, svoddan ekki 
gleyma, hjá þeim gleðin gjörði þekk, geðs um 
bekki sveima. 

64. Mjer er raun að mælti trú, menjabrú að 
vonum, hvernin launað heillin þú, hefir nú öp- 
unum. 

5. Berthold hlær og rór fjekk rætt, raun þá 
bætti sprundi, að því væri vel óhætt, við þá sætt- 
ast mundi 

66.  Sínum Þar þá öpum að, ofnerstraðareynir, 
maís þar og margt annað, maula það óseinir. 

ÖT. Einnin gaf þeim eplavín, álfur rínarglansa, 
drukku af því eins og svín, ei þá frínir dansa. 

68. Sið þann við óvönum brá, vín að fá ei 
Htið, riða hliðar ýmsar á, er að sjá var skrítið. 

89. Við þau lengi veizluföng vel bar svöngum 
una, borguð fengu störfin ströng, straffið engir 
imuna. 

70. Halur nam svo hrings- við - brú, hjali snúa 
stundum , Evrópam ef næðum ná, nefnast bú- 
fær mundum. 

11. því mitt spáir þankafar, það nam svar á- 
herða, mundi fáir metnir þar, menn ríkari verða. 

12. Af hans vörum út það brýgt, er jeg víst 
ósnauður, betri" en fjörusandur sízt, sá mjer lýst 
þó auður. 

73. Öll mín þegin aldini, ágælri með veru, 
þau á eyu þessari þarfari mjer eru. 

Vu 


100 


Tá, Glöggt nú þar jeg gæti að, geðs í traðar- 
skorðum, Walmandaras vitur kvað, vel skrifaði 
forðum. 

"5. Að ef jarða einhver hjer, örvagrjer sig 
kynni, skyldi arðlaust ei það sjer, eiga! Í ver- 
öldinni. 

76. Og ef geyma guðsóttann, góðan kann sá 
maður, lán og seim mun hljóta hann, heims í 
ranni glaður. 

TI. Bertholdfann að hafði hann, happið kann- 
að tjeða, gleðjast vann því geðs um rann, gæfu 
sannar ljeða. 

15. Skerfur óðins fargast fer, fátt jeg hjer um 
þráttta, hverfur ljóða máttur mjer, mál því er að 
hátta. 


Tólfla ríma. 


1. þagnar neyði eg nausti frá, nú í tólfta 
sinni, útá breiðann boðnarsjá, blindviðs skeið ser 
inni lá. 

2. Hana læt jeg hlaupa til, hársölfanga veiði, 
ef það gæti vel í vil, verið mætu hringabil. 

3, Sjálfsagt býr í sinni mjer, sutíungs dóttir 
fína, þar til knýr mig þörfin hjer, þó of rýr jeg 
til þess er. 

4. Bergið Rati bora má, Baugi til nær kemur, 
ef mig batar eg vil fá, inn um gatið smjúga þá. 

5. Ofdirfskunnar háttur hjer, henda kann mig 
tíðum, björfarunnum hulið er, hvernin Gunnlöð 
tekur mjer. 

6. Heim að sækja frægð jeg finn, frauku Hnit- 
bjarganna, vel ef rækir viljan minn „ vjela kæk með 
engan 

í, Sagt það er að auðarlín, áður geymt þar 





101 


hafi, full þrjú ker með vlsdóms vín, vitja hjer um 
Íýsn er mín. ð 

S. Ef ske kynni af því leyft, Óðinn hefði forð- 
um, sjer þá inn þar hann fjekk hleypt, og holds- 
fýsninni vel gat hreift 

9. Knár Jafn-hár við kvennafar, kláraði tárið 
vínsins, frár á náraflesjum þar, flár var þrjár um 
næturnar 

10. Aldrei verð jeg eins og hann, amors 
kænn við störfin, mig þó herði mest sem kann, 
mens- því gerður lítt mjer ann. 

Il Greind og lagið brúka ber, Þbaugs- við 
stolta- gefni, lítið nægja læt vel mjer, ef löðrugt 
Íæ eg sónarker. 

12. Úr því nokkuð miðla má, með ef vel er 
farið ; kýs jeg dokkum hringa hjá, hugar þokka 
ljúfann fá. 

13. Blíð mig þjóðin biður hjer, bögum fjölga 
mínum, að mjer fljóðin ýta sjer, opt þá ljóðin 
raula fer. 

14. Hylli sprunda heillir ljær, hlynum sunda- 
ljóma, kám ólundar þeim af þvær, þetta stundum 
sannast fær. 

15. Berthold vitur götu gekk, gæfunnar um 
síðir, Hippóliti hann þá fjekk, hryggð svo slitin 
varð frá rekk. 

16. Blíðu hljóta baugsólar, bezt hann skilið 
átti, málmanjótur mest því var, meinabótin henn- 
ar þar. 

17. Margur vann til minna' að fá, meyjar ást- 
arþokka, dauða hann því fjekk þar frá, frelsað 
hrannarelda gná. 

18  Djásnaeyjan dyggð búin, dylli þjer ham- 
ingjan, lengur tegja mansöng minn má jeg ei Í 
þetta sinn. 

19, Fyrra brag var frá horfið, fræg þar hjónin 
ungu, auðnuhag sinn undu við, og gullfagurt með- 
lætið, 


102 


20, Sagan nefnir svo til bar, síðar nokkram tíma, 
seimagefni sýktist þar, sorgarefni Bertholds var. 

21. Hægðir bannast henni þá, holdið þrútna 
náði, fæðu svanna allri á, ólist fann sjer mikla hjá. 

22. Þetta lund hans þvingaði, þungann hafði 
kvíða, verða mundi vatnssýki, verjuþundur hugsaði. 

23. Enginn mannleg meðöl fann, mein það 
svanna græða, klökkur hann um hvggjurann hrópa 
vann á Skaparann. 

24  Sjúkdóms venda böli bað, burt frá konu 
sinni, henni senda hjálp í stað, hjörfabendir veitt- 
ist það. 

25. Hún svo græddi höpp þar ný, heilsubata 
þáði, sómagædda seimgrund því, sveinbarn fæddi 
heiminn í. 

26. Berthold undir barn það gekkst, blítt faðm= 
aði og kyssti, ný þar stundin fagnaðs fjekkst, 
fleins hjá þundi kæti vekst. 

21, Fóstra rjeði faðirinn, fríðann tjeða niðja, 
rjett á meðan móðirin, máttinn ljeða fjekk ei sinn. 

28. Upp vel fengi alið hann, álma- girntist - 
runnur, Vera lengi ljet ci þann, litla drenginn ó- 
skírðann. 

29. Njótur hrotta skal svo skráð, skírði Gott- 
hlíf sveininn, með því votta vits af dáð, vildi 
Drottins hjálp og náð. 

30. Heilbrigðinnar vel naut víf, vikum sex að 
liðnum, fóstrar sinn þá son Gotthlíf, sjálf að hlynn- 
ir geðs óstíf. 

ðl. Heima heið ei Berthold þá, bar svo til 





108 


einn daginn, fuglaveiði fór út á, fofnersheiða- 
hjótur sá. 

32. Dugnaðs knái Wolfgang vann, venda heim 
af akri, hrópar á sinn húsbóndann, hraðar þá sjer 
mest sem kann. 

35. Hrundin klæða honum tjer, hann hvar 
finna mætti, þangað æðir vopnaver, við hann ræðu 
þá fram ber, 

34. Vor nú þyngjast vandræðen, vitanlegt jeg 
gjöri, komnir hingað eru enn, óhamingju villu- 
menn. 

35 Gula ófrína glöggt þekki, gamla mína landa, 
aðra sína óvini, eru að pína frá líf. 

36. Menn þar svarta meinspilltir, með í förum 
hafa, britja í parta Þráðólmir, bryðja snart upp 
gtáðugir. 

31. Eru tjáðir tölu að, tíu eða fleiri, sett á 
láð í sama stað, sem jeg áður barzt hingað. 

38. Bertholds nærir kvíða keim, komu gesta 
fjöldinn, strax þá fær hann beðið beim, bissur 
tvær að sækja heim. 

39. Fátt þá hepti fætur hans, ferð til bæjar 
greiddi, við það kepptist brjótur brands, boði ept- 
húsbóndans. 

40. Húsfreyjan um hyggjurann, hræðslu fann 
þar mikla, um þá svanni vita vann, villumanna- 
flokkinn þann, 

41, Garpur læsti garði fast, greip verkfærin 
áður, brátt því næst hann burt með hast, Bert- 
hold dæstur til ferðast. 

42, Hugar prúður halur þar, hörðum bjóst við 


104 


slögum, höglin-knúði og kúlurnar, knár í púður- 
gyðjurnar. 

45. Bissur fjórar beimar þeir, báru og tvær 
Pístólur, og svo fóru áfram tveir, ekki slóra við 
það meir. 

44. Berthold gjörir bráðast þá, bak við eikur 
læðast, sá með fjöri fimm og þrjá, fleinabör þar 
mjög skammt frá. 

45. Nokkrir gikkir gulir enn, gengu að verki 
sinu, vont með skikk þar sumir senn, svarta Í * 
stykki hjuggju menn. 

- 46. Upp sjer hreiktu er svo tjáð, æti kætir 
varga, ýmsir kveiktu eld með ráð, og þar steiktu 
villibráð. 

41, Komast nær þeim kaus að fá, kænn þar 
eyjarstjóri, áfram bærist unz hann sá, í skotfæri 
komst við þá. 

48. Bissu hleypti einni af, ókirrleik það gjörði, 
þremur steypti gæfan gaf, gaurum sneiptum hels 
i kaf. 

49. Aðra skessu hagla hann, hlaðna grípa náði, 
tvo þá hress þar fyrir fann, fjör úr þessum skjóta 
vann 

50. Vaskir eptir voru þrír, villumenn sem flúðu, 
áfram kepptust óttinn knýr, afnot hrepptu krása rýr. 

51. Bertholt elti þessa þá, þriðju hjelt á bissu, 
skoti smelti einn þar á, og sá veltist heimi frá. 

52. Minir þá sem von til var, vildu lífi forða, 
hræddir áfram hlupu þar, hugðu ná til kænunnar. 

ö3, Wolfgang bátinn varði þeim, var með bissu 


105 


eina, öðrum státinn banar beim, Þrátt sá látinn 
kvaddi heim. 

54. Elta þann sem eptir var, ei Berthold sjer 
treysti, biðja vann að Wolfgang snar, villumanni 
nái þar. 

53. Stálaþundur þá ei neinn, þenkti á undan- 
dráttinn, hlaupa mundi sá óseinn, sem jakthund. 
ur brá við einn. 

56. Fram um reita fjörgínar, fætur þreyta náði, 
- unz að leit hinn álengdar, ótta heitum kram- 
inn þar. 

5T. þeirra móðurmáli á. málmarjóður kallar, hinn 
við stóð og hlustar þá, hvergi góðu bjóst við sá. 

58. Wolfgang rjeði nálgast nú, nefndan villu- 
manninn, hann svo tjeði heyr mjer þú, hresstu 
geð og frá ei snú. 

59. Enganveginn vinnst nú þjer, tétðst eður 
flýja, lífið eigi líst þá mjer, langtfram tegja munir 
hjer. 

60. Er þín gnoðin inntekin, en fjelagar þínir, 
hafa troðið helveginn, hag nú skoða máttu þinn. 

Gl. Er þjer bezt að uppgefast, auðsveipinn 
með ljúfu, þá sem mest og þjer drjúgast, þanka- 
hresstur lán öðlast. 

62. Mildan hjer einn húsbóndann, hamingjan 
þjer veitir, fylg þú mjer og finnum hann, fljótt 
skalt gera kostinn þann 

63. Um þó tjáður viss ei var, villumaður lengi, 
af hvað ráða ætti þar, óttinn þjáði hugarfar. 

64, Hvornin ertu hinn svo tjer, hingað kom- 


106 


inn áður, þig svo bert jeg þekkja fer, þú óskerta 
fjörið ber. 

65. Wolgang stóð og horfði" á hinn, hann fyrir 
sjer virti, þarna bróður þekkti sinn, þótti góðu 
tíðindin. 

66. Hann meðkenndi brátt við beim, bræður að 
þeir væru, með sjer venda hann bað heim, hræðslu 
senda burtu keim. 

67. þú skalt mínum herra hjá, hafa góða daga. 
í greipar þínar gengur þá, gæfan fín og unan há. 

68. Hlýrar fara heim á leið, hitta Berthold 
náðu, Wolfgang svar með sízt við beið, svo talar 
við stálameið. 

69. Indis gróða fregn jeg finn, fram við þig 
að bera, heyrðu góði húsbóndinn, hjer er bróðir 
yngri minn. 

10. Honum fyrst að hamingjan, hingað vísa 
náði, lát hjer gista í griðum hann, gjör og krist- 
inn líka þann. 

T1. Berthold tjer og brosa fer, baugagrjer á 
móti, Guði er enn ekki mjer, unnt svo vera láta 
bjer. 

72. Fyrir Bertholds fætur þar, fjell þá villu- 
maður, anda merkti auðmýktar, óttinn snerti hug- 
arfar. 

13. Hjer úr bætir húsbóndinn, hann til Wolf- 
gangs lítur, ræddi mætur rekkurinn, reistu á fæt- 
ur bróður þinn. 

14.  Hlýddi brátt því baugagrjer, bar fram lof- 
orð fögur, hinn svo brátt við hressast fer, hann 
þar mátti una sjer. 








207 

75. Berthold segir bræðrum tveim, búka dauða 
grafa, hika ei að hlýða beim, hann varð feginn 
ljettir þeim. 

16. Skoða kænu fengna fór, foringinn þar sjálf- 
ur, balafrænings þótti þór, þessi væn og líka stór. 

11. Kringum eyju þegnar þá, þeirri ferju róa, 
hinumegin festa fá, frónið dregin var upp á. 

78. Heim til bæjar Berthold gekk, búnu að því 
starfi,  grundin ægisfuna fjekk, fagnað þægilega 
rekk. 

19. Hræðslu svanni sára bar, sinn um ekta- 
maka, meðan hann á vinna var, villimannaflokki þar. 

80. Lífs úr hættu ljúf heimti, líneik mann sinn 
kæra, hann það kætti hagræði, honum bættist 
þjenari 

81. Undrast bandavefjan vann, Wolfgangs trú- 
mennskuna, sína landa sá fyrst hann, samt efl- 
andi hóp ei þann. 

82. Ótta bundin opt hún var, um að mundi 
halur, ef næði fundi þeirra þar, þeim til skunda 
liðsemdar. 

83. Berthold kátur kvaðst ei því, kvíða þurfa 
munði, þessu.játar þorngrund frí, það sje máta 
beztum Í. 

84. Hjónum tveimur hagsældin, holl að sveima 
náði, viður seima var kominn, Wolfgang heim með 
bróður sinn. 

85. Verður þannin birtí brag, Berthold Wolf- 
gang kenndi, villumanninn vel í hag, venja á ann- 
að háttalag. 

86. Brátt svo glaður byrja rjeð, bróður sinn 


108 
að fræða, iðni það og alúð með, ástundaði ljúft 
hans geð. 

87. Lærðdómsbóka listunum, lýsti fyrir honum, 
fljótum tók hann framförum, fögnuð jók það hjón- 
unum. 

88. Berthold kenna Wolfgang vann, vel afbissu 
skjóta, hjörs þó spennir felmtur fann, fyrir henni 
innrættan. 

89. En hans bróðir hafði ei hug, hana sjá því 
meinti, sig elds glóðar flytti flug, fram sem óð- 
ást hels á bug. 

90. Lífs afdrifin leit hann á, landabúa sinna, 
var því yfir allt hóf sá, ótta hrifinn bissu að sjá. 

91. LEyjarstjórinn um hugsar, aðsókn villu- 
manna, flokkur stór ef festi þar, fót með óra 
styrjaldar. 

92. Fljótt það ráðið velja vann, vörn á hæð 
að selja, stað á láði þar til þann, þekkja náði 
hentugann. 

93. Fyrirhyggja hlýtur manns, hafa framkvæmd 
greiða, nú þar yggur nýtur brands, náði byggja 
lítinn skanns 

94. Fljótt nam ganga fram það sinn, fyrirtæki 
þetta, fjögur þangað fallstykkin, færði spanga- 
lundurinn. 

95. Broddarjóður bjó þar um, bana völd á- 
höldin, og þau hlóð með hnöttóttum, höglum, lóð- 
um, kúlunum. 

96. þó lítt nýtan bætir bús, bragnar af því 
fengju, þar og lítið hjá vakthús, hirðirríta byggði fús. 

97, Bertholds þarfir þjenarar, þreknir honum 


109 


fylgdu, mjög til djarfir dugnaðar, dável starfa 
hlýðnir þar. 

98. Verknaðar sú framkvæmd fljótt, fúllgjörð- 
ist af höldum, trúr svo var á vakt með þrótt, 
Wolfgang þar um hverja nótt. 

99. Taka vara átti á, aðsókn villumanna, eyj- 
ar þar við síðu sá, sízt að fara nokkur má. 

100, Fyrri! en snót á fríða þunds, feta nokk- 
ur kynni, menn og ótal máfa hlunns, mátti skjóta 
þar til grunns. 

101. Áttunda við árslokin, allt full gjörðist 
þetta, nýunda þar nú gekk inn, nytsama með arð- 
inn sinn. 

102. Þjóðin hjer ei, hlýtur fín, hróður mjer 
að færa, ljóðin bera lítin sín, óðins kera þrýtur 
vín, 


þrettánda ríma. 


1. Herjans gala hani á, hljóða nýju beiti fjöri, 
ásasal út floginn frá, fólki drýja skemmtan gjöri. 
2. Lengi hefir þjóðin þyrst, þunds á legi girnst 
að smakka, hjá mjer ef það fær sem fyrst, fyrir 
segist vilja þakka. 

3. það er lakast að jeg á, ekki nema grugg 
að bjóða, áður hrakið Oðni frá, af því kemur 
hnekkir ljóða. 

4. Litt jeg merkilegt neitt finn, ljóðastrenginn 
herða slaka, fyrir verkið viljann minn, viturt meng- 
"ið bið jeg toka. 

5. Af mjer þjóðin ásökuð, ætíð verður slíkt 
ei spara, ef mín ljóðin afbökuð í meðferð um land- 
ið fara. 

6, Bragi mina heldur enn hitt, hvggna bið jeg 


110 


menn að laga, þeim auðsýna þá skal mitt, þakk- 
lætið um alla daga. 

1. Jeg hef aldrei áður brag, undir samið ný- 
hendunni, það má halda lítið lag, list ótamur 
sýna kunni. 

5. Byrja síðan bjóst jeg til Bertholds kveða 
út af sögu, margt árstíðar millibil, mjer ógleði 
bjó til drögu. 

9. Ymsa mynda óðarskrá, opt jeg beðinn ver- 
ið hefi, mjög það hindra mig nam frá, mörgu ó- 
sjeðu rímna stefi. 

10. Fipar stundum fyrir mjer, fúl veraldar suð- 
an gamla, jag ólundar fram opt fer, fær ósjaldan 
rósemd hamla. 

Il. Fjelags spillist friðurinn, Fama ósamlyndi 
kveikir, fólks á milli margskiptin, manna ró Í 
vindinn feykir. 

12. Skensyrðin og bríxlin ber, blót og for- 
mælingar duna, áflogin ef í það fer, illsku fora 
vellur buna. 

13 Upp með slögum ýmist gýs, ofsakæti og 
skellihlátur, úlfbúð mjög opt af því rís, útúr þræt- 
um verður grátur. 

14. Gjörir kala geð órótt, gæfu smáa að sjer 
tryggja, allir tal sem iðka ljótt, anda frá sjer góða 
styggja. 

LD. Með þeim háttum heimilis, hittast fjelög 
sem jeg þekki, meins ósátta mislyndis, mörg þó 
sjeu víða ekki. 

16. þar sem er jeg þetta ár, þykir mjer opt 
friðnum halla, róstu hjer þá rosinn hár, rísa fer 
með yndis galla. 

17. Undirlýður iðkað mest, aðferð tjáða stund- 
um hefur, svo er tíð að sóa verst, sem oss náð- 
in Drottins gefur. 

18. Heims í gegnum hávaðann, hvernin á jég 
ljóð að draga, ört það megna ekki kann, og þess 
má nú gjalda saga. 





1ll 

19. Friðsamara forðum á, Farsælu var eyju búa, 
vera þar mig fýsir fá, frásögu í brag að snúa. 

20. Kemst jeg eigi þangað þó. þeirri ver mig 
lífshættunni, valt mun fley í vetrar sjó, vísast er 
það farast kunni. 

21. þennan hjer við mansöng minn, má ei 
lengur eyða tíma, góð oss berist glaðværðin, girn- 
ist mengi komi ríma. 

22. Áður skert mitt austrafar, aptur gár nú 
rags til funda, yfir Berthold blómlegt þar, byrj- 
ast árið það níunda. 

23. Kostum búin kært metin, kraunk varð 
frúin Hippoliti, óljett nú í annað sinn, af því trú 
jeg Berthold viti. 

24, Drottinn bæði biðja nú, brátt sjer kristið 
skip að senda, þau svo næðu brims um bú, burt 
sem fyrst með því að venda. 

25. Báðum hjá í brjóstinu, bjó sú eptirlöng- 
un ríka, aptur ná til Evrópu, og það hrepptu síð- 
ar líka. 

26. Sú kom tíð að tvinnasól, tók þar ljetta- 
sótt á beði, meyju fríða af sjer ól, efldi þetta Bert- 
holds gleði. 

21. Borið fær sjer örmum á, og sem bráðast 
skirði hana, hreinleg mærin hýr og smá, heita 
náði Kristíana. 

25. Wolfgangs bróðir vandist á, villu niður 
fella staka, tilsögn góða þáði þá, því nam siða- 
skiptin taka. 

29. Fyrst á meðan fleinaþór, fátt til þvinnu- 
bragða kunni, Gotthlif tjeður fóstra fór, frómt með 
sinni drengnum unni, 


112 


30. Líka tjeður látinn var, litlu Kristíönu bera, 
henni með til huggunar, hjörfakvistur átti! að vera. 

81. Fóstur barna vanur við, verið máske þó 
ei hafi, vel að tarna tókst verkið, trúleika hans 
fannst ei vafi. 

32. Eitt sinn þá hann úti var, ofur smáu mey 
berandi, fugl einn sá hann fljúga þar, fýsti ná og 
þó lifandi. 

33. Nokkra Berthold aðra eins, inn í garði 
tamda hafði, vængi skerti fleygir fleins, flugið 
harða þeirra tafði. 

34. Kyn sitt magna þessir þar, þeir svo egg 
sem hænsni gátu, þetta gagn og gaman var, 08 
gott að leggja sjer til átu. 

3ð. Fugl þann vildi fljótt Berthold, færa gjarn- 
an villumaður, eptir skildi eitt á fold, unga barn- 
ið sinnis hraður. 

36. Ekki seinn hann elta fór, áfram þarna fugl- 
inn tjeðann, villu einn kom api stór, unga barn- 
ið greip á meðan. 

31. Klifrar með það upp í eik, eina háa þar 
standandi, gat þá skeð að lymskuleik, ljeti sá ei 
ófremjandi. 

38. Dóttur sinnar hljóðin há, heyrðu inni for- 
eldrarnir, út komin þau allt það sjá, angurs finna 
litlar varnir. 

39. Kom þá aptur æðandi, ótta neyddur villu- 
hrjáður, mikið krapta mæðandi, minna veiddi en 
hugði áður. 

40. Berthold hótar honum þá, hann að skjóta" 


113 


sinni bræði, ef að ljótum apa frá, ei sem fljót- 
ast barni næði. 

41. Óttast hjörfa runnur rjeð, reiði hans því 
sækja náði, fulla körfu mais með; mesta sansa- 
raun hann þjáði. 

42,  Öpum þetta færði fljótt, frá svo alla víkja 
biður, í leyni settist sjálfur hljótt, sitt ráð falla 
ljet ei niður. 

43, Eta fóru apar þá, öflgum þjenar fæðan 
hráa, en hinn stóri er það sá, ofanúr trjenu klifr- 
ar háa. 

44. Ásamt hinum eta fór, og þar barnið hjá. 
sjer lagði, örfahlinur ekki rór, að kom þarna snöggt 
að bragði. 

45, Upp nú þrífur brjótur brands, barnið þar 
úr lífshættunni; apar rífa holdið hans, hratt ei 
fara burtu kunni., 

46 Berthold gáði öllu að, apa' í hópinn blind- 
skot sendi; tvístrast náðu þeir við það, þá burt 
hljóp sá meina kenndi. 

48. Færði meyju frelsaða, foreldrunum villu- 
maður; þessu fegin þau verða, þar við unir sjer- 
hver glaður. 

48. Gjörðu hjónin þakka þá, þeirri góðu Drott- 
ins mildi; sem að tjóni fjörsins frá, frelsa jóðið 
unga vildi. 

49. Apa náði uppfrá því, alla hata villumaður, 
Vjelaráð þeim valdi frí, vill þeir glatist þungsinn-' 
aður. 

00, Fyrir bæði börn sín þar, Berthold nóg af 


8 


114 


eggjur hafði; kjarngóð fæða víst sú var, vöxt þeim 
bjó sem þörí út krafði 

51. Önnur fjekk þó áhyggjan, ulli seima haml- 
að kæti; mjólk að drekka hvernig hann, handa 
þeim nú fengið gæti. 

52. Bræður segja baugs við týr, bezt þar af 
svo geð hans kæta; hjer á eyju einslags dýr, í sjer 
hafa mjölk ágæta 

53. Á þeim hausin útlits var, evrópiskum líkt 
sem geitum; Berthold kaus opt knár sjer þar, 
krás á diska', af þeim vel feitum. 

54, þessum fyrðar nokkrir nú, náðu' í snörum 
fyrst lifandi; hlóðu girðing há var sú, hana pör 
þau ílátandi. 

„55. þetta kyn út færðist frekt, fjölgar þannin 
brátt þar inni; urðu hin þau ungu spekt, alvön 
manna háttseminni, 

- 56. Dýrin blauðu vöndust við, vel sig brátt þar 
mjólka láta, brast ei auð nje bjargræðið, búsæld 
mátti þetta játa. 

„51. Sína kosta miklu mjólk, menjafold vel hand- 
tjeraði, sitt á ostum fæddi fólk, fannst Berthold 
það vel líkaði. 

- 58. Árið nú það níunda, nær sem liðið var hið 
blíða, tíðin sú þess tíunda, tók þá við með blóm- 
ann fríða. - 

59. Villumaður var og þá, vel í standi skírn 
að hljóta; girntist það nú þyggja sá, þess ósk- 
andi mætti njóta. 

60. Berthold freistað fjekk opt hans, fann þó 








1i5 


jafnan frúan ve.a; og því treysti ærlegs manns, á 
sjer nafn hann mætti bera. 

61. Á hinn fyrsta ársins dag, efldist gleði, ró 
og friður; hátíð kristið húsfjelag, halda rjeð sem 
fil var siður. 

62. Wolfgangs bróður Berthold þá, blessan 
skírnar veita rjeði, skikkan góð var öllu á, indi 
rírnar sízt Í geði. 

63. Hringsfold glöð um hyggjutún, honum með 
skynsemdar ráði; gaf“ síns föðurs heiti hún, hans 
guðfeðgin vera náði 

64.  Jóseps nafnið hann þar hlaut, hjelt um æfi 
írú vel hreina; síns og jafnan sóma naut, svo fór 
gæfuvegin beina. 

65. Berthold kennt vel báðum fjekk, bræðrum 
snildar skotfimina; seint þó menntin sú þeim gekk, 
sýna vildi hann framkvæmdina. 

66. Frá skal greina faldaláð, fæddi af sjer þar 
tvíburana, eptir hreina skírn er skráð, skildust 
hjer við andarvana. 

67. Yfirráður eyjar þar, úti vaktir tvær nam 
hafa; áttu báðir önnungar, eyða maktar hættuvafa. 

68. Wolfgang nóttum öllum á, eld hjá kynnti 
fallstykkjonum; fjekk ei rótt að sofa sá, samt það 
lynti allvel honum. 

69. Líta mátti loga þann, langt á haf ef skip 
þar væru; opt sem brátt að bera vann, beinum 
af þau vegi færu. 

70. Menn á eyju mátti sjá, mundu þar ein- 
hverjir búa; kynni fley í þrautum þá, þangað fara 
vel má trúa. 

8* 


116 


71. Háum sjóarhömrum á, hafði Jósep líkt að 
vinna; Þráins móa baldur sá, bálið þróa nam ei 
minna. 

72. Aleinn var hann í þeim stað, allar vakti 
trúr um nætur, Berthold þar sem áður að, ægis- 
hraktan fengu dætur. 

73. Sinn á hverja síðu þar, settir þannin voru 
bræður, aðsókn verja ófriðar, yggs svanna kinda 
glæður. 

74, Einn sjer kofa höfðu hjá, hvor í sínu lagi 
barmar, inni sofa þar í þá, þíð sól skín um stund- 
ir varmar, 

75.. Frá-skal greina fríðri drótt, fórst vel þeim 
sitt verk að stunda, Wolfgang eina nam um nótt, 
nýtur heim til bæjar skunda. 

16. Hleypti púðurs ýmu af, upp með skoti 
Berthold vakti, auðs hjá þrúði BE er svaf, þar 
frá notum værða hrakti. 

TT. Klæddist hann og kom út snart, knár að 
spurði tíðindunum,  glóðahrannar gautur djarft, 
gaf úrskurð á þessu honum. 

78. Skothríð sagðist heyra hann, hafs úr geymi 
víðum duna, í stormi flagða stíft það vann, stofna 
beimum áhyggjuna. 

79. -Skunda greiðir skannsins til, skrafs við 
þrotinn runnar geira, svo á leið um sama bil sí- 
feld skotin dynja heyra. 

80. Berthold þanninn hjalar hjer, hann vel 
gizkar á það rjettá, villumanna' ei aðferð er, Ev- 
rópískra heldur þetta. 

81. Hlynur skjóma hleypti af, hjer næst einu 





lit 


fallstykkinu, feykna hljóm það frá sjer gaf, foldar 
kvein í bergmálinu. 

82. Út á hafi eplir það, enn þá fleiri skotin 
dynja, mikill af því ómur kvað, undir heyrast björg- 
in drynja. 

83.  Skjaldahlynur skot annað, skaut við rjetta 
tækifæri, þar svo hinir hyggðu að, hauður þetta 
fjölbyggt væri. 

84. Skipverjanna skotum þá, skil á enginn deila 
kunni, mörg þrumanna hljóðin há, hverri gengu 
á mínútunni. 

85. Eyjarstjórinn bræður bað, bát þann minna 
fljótt að taka, hlunnajór þeim hleypa að, hann ef 
kynni nokkuð saka. 

86. Mál svo flytur Wolgang við, vopnagrjer í 
magtarstandi, skulu vita þar um þið, þeir Á 
eru nauð líðandi. 

81. Veldugandi þurfið þið, þeirra úr vanda 
bæta gera, fljótt að landi leiðbeinið, ligrubanda 
þeim á hjera. 

88. Lundum segið linna sands, land upp á 
sjer neinn ei breifi, fyrri enn eyjaryfirmanns, áð- 
ur fái til þess leyfi. 

89. Hlýðni með þeir haldi því, herma gjörið 
tilsett kjörin, annars veði verður í, virða fjör og 
þeirra knörinn. 

90. Eptir því sem Berthold bað, bræður fóru 
í náttmyrkrinu, róður drýgja um rostungshlað, rjett 
að stóra hatskipinu. 

Ð1. Eyðir slöngu opt skant snar, einn sem 


118 


herjans beið á kvinnu, svo "landgöngu síður þar, 
sjer skipverjar leyfa kynnu. 

92. Af því mest hann óttast rjeð, ef þar spanska 
hitta væri, greiða“ er mestan gjalda með, grimmd 
ef kannske ná því færi. 

- 98. Höfn á góða hlýrar nú, hinum rjett út- 
lendu vísa, nálægt óðins fríðri frú, fyrir settum 
reglum lýsa. 

94. Eptir búna iðju þá, uppá frúna sigtýrs 
lögðu , birtings túni bræður frá, Berthold núna 
frjettir sögðu. 

95. Menn ógladdir geðs um bí, girnast lamað 
skip sitt bæta, nauðum staddir eru í, ei telst gam- 
an slíku að mæta. 

96. En hvaðan þeir sigldu á sjó, samt er fal- 
ið okkar vizku, nöðruranna njótar þó, nokkrir 
tala portugizku. 

97. Brátt nam fýsast Bertholdsgeð, birtings- 
heiðar til að ganga, blisum lýsa bræður með; beina 
leið þeim runni spanga. 

98. Menn af knör hann kallar þrjá, koma og 
land sig á finna, hlýða gjöra þessu þá, þundar- 
boga úr flokki hinna. 

99. Brátt komandi bragnar þrír, bát róandi 
hjeldu að landi, uppsetjandi áradýr, álfum branda 
þar heilsandi. 

100. Portúgisku perlagrjer, prýðdur æru við 
þá mælir, af hugvizku aptur tjer: ítar kærir lif- 
ið sælir. 

101. Auðs við þóra einn hann þá, iðkar svör- 





119 


in fram að bera, eyjarstjóra frægum frá, fleinabör 
kvaðst sendur vera. 

102. Ykkur veita viðtökur, vill hann góðar nauð 
ef líðið, fleins er beitir fjemildur, fyrir móði eng- 
um kvíðið. 

103. Góðvild eyjar yfirmanns, aðfarandi menn 
rjeð kæta, kjósa segjast kvistir brands, koma á 
land og skip sitt bæta. 

104. Girnast líka farkost fá, fyrir næga borgun 
móti, föng ef slíku eru á, eyjar frægum gulls= 
hjá njóti. 

105. Ferska hjer og vatnið vjer, viljum fá sem 
þörf út krefur, súðahjera síls um ver, siglum þá 
nær byr til gefur. 

106. Brjótum stála Berthold vann, brátt því 
heita vel að flytja, fram það mál við forstjórann, 
fús þess leita þeim til nytja. 

107. þessum gegnir þörfum hann, þekktur hjer 
að mörgum dyggðum, nær sem fregna fær hvaðan, 
frá þið eruð landa byggðum. 

108. Skjóma viðir skrafa þar, skip er þetta frá 
Hollandi, út búið að öllu var, og til sett í bezta 
standi. 

109. Hraðbyr nota hvals um ver, helzt vildum 
og ferðir drýgja, ásamt flota öðrum vjer, út lögð- 
um frá Batavíja. 

110. Ofsavindur áls um reit, upp með skyndi 
þá nam rísa, súðahindur sundur sleit, sýndist 
myndað líftjón vísa. 

111. Okkar hlunns var hestinum, hafs í róti 


120 


þjakað viða, hingað unz við hröktustum, harðan 
mótgang fengum liða. 

112, þegar Berthold fregnað fjekk, fley og ít- 
ar hvaðan væri, hugan þvert í gegnum gekk, gleð- 
in lítið á þó bæri. 

113. Frægur síðan ferðast heim, fara Jósef 
með sjer lætur, auðsól fríða fagnar beim, fann 
hún ró og kvíða bætur. 

114. Berthold meðan burtu var, bað til Drott- 
ins hringa nanna, hennar geð því hræðslu bar, 
hreim af sprottinn skotþrumanna. 

115. Kyrtla eyju kyssa fer, kæti megna við 
nam una, henni segir geiragrjer, gleðifregn um 
skipskornuna, 

116. Framar tjáður talið ól, traust með ráð um 
hyggjugrunninn, Drottins náðar nú er sól, ný upp 
báðum okkur runnin. 

117. Af hans mildi skilst mjer skjeð, skip sje 
hingað komið þetta, fá því skyldum fara með, finnst 
hamingja það sú rjett. 

118. Bænar hrópið okkar á, í náð sinni litið 
hefur, til Evrópu nú oss ná, nóg ráðin og efni 
gefur. 

119. Hippóliti af gleði grjet, geð svo hrærist 
eyju spjalda, falla vitur ljúft sjer ljet, lofgjörð færa 
þeim alvalda. 

120. Hann svo tjáir henni þar, hjer næst fá- 
um þó með orðum, allt hvað þá í efni var, ekki 
það víkja úr skorðum. 

121, Hjörfameiðir íta enn, aptur segist verða 


121 


að finna, og þeim greiðast síðan senn, svar frá 
eyjarstjóra kynna 

122. Svo til strandar greiður gekk, geð hans 
þá og kæti vafði, hlyni randa fundið fjekk, fyrir 
hjá þeim Wolfgang tafði. 

123. Sínu hreifir svarinu, sagða þá við fjelags 
bræður. að þeim leyfi landgöngu, lýðum sá hjer 
fyrir ræður 

124. Út ef sjer þeir ekki slá, utan hjer á vissu 
sviði, ef svo gera ítar þá, allir vera mega' í friði. 

125 Skal á morgun skips aðgjörð, skrafað 
verða um og fleira, eins hvað borga eyjarvörð, á 
sem ferð til þjenar meira 

126 Hans góðvilja vissir um, vera megið ef 
þið hlýðið, þrautakyljum þungbærum, þá hjer eigi 
neinum kvíðið 

127. þessa stóru þakka náð, þeir með snild- 
ar orðafjölda, bauga þórar búnir dáð, brátt svo 
skildu lands við hölda. 

128. Skipsins hraðir hjeldu til, hlynir fleins er 
nauðsyn krafði, hugarglaðir greið með skil, greindu 
eins og farið hafði. 

129 Tvær um nætur næstliðnar, njótar skjalda 
hvíld ei þáðu, ægisdætur aldraðar, ókyrð valda 
þeirri náðu. 

130. Brjótar sverða þreyttir þá, þæga fara hvild 
Sjer stofna, líka verð jeg feginn fá, frá þessari 
Fímu að sofna. 


122 
Fjórtánda ríma. 


1. Upp vaknaður aptur nú, óðs til hraður vendi? 
fyrir naðurs bólmarbrú, bezt er það jeg endi. 

2. Hrindir móð en hressir blóð, hrings þá 
bjóður kveður, falleg hljóðin fegra ljóð, faldaslóð- 
ir gleður. 

3. Skemmtið firðar baugabil, brjóst í kyrrð svo 
hlýnar, ef þar virða viljið til, vísur hirða mínar. 

4.  Öð þó nýti auðarlín, á það hlýt jeg minn- 
ast, bragar lýtin munu mín, mörg hjá ítum finnast. 

5. Heimi gefið hjer mitt raus, hrós ei krefur 
lýða, bragarstef ei lítalaus, lofað hef að smíða. 

6. Ei mun frjetta öld frá mjer, andaglettu 
hnjóðinn, greind með rjetta ef að er, út á sett 
mín. ljóðin. 

1. Óðarrit þeir um dæma, opt sem þyti vind- 
ur, á því vit sem ei hafa, eins og liti blindur. 

8. Sáðakraka gáðu' að grjer, og greiparjaka= 
slóðin, það er lakast þykir mjer, þá afbakast 
ljóðin. 

9. Mærð opt sveimar með óskil, margir gleyma 
að styrkja, skáldskap heimur skekkir til, skamm- 
ar þeim sem yrkja. 

10. Opt nam baga út frá mjer, ýmsa slaga 
vega, sumt það bjagað orðið er ekki fagurlega. 

11. Bið eg kæra þar um þjóð, þá mjer æru“ 
að veita, að rangfæra ei mín ljóð, eg hógvær 
þess ieita. 

12 Verða hjer í ljós mun leitt, ljóð mín beri 
galla, þeim ef er til betra breytt, bezt kann mjer 
geð falla. 

13. þó jeg feginn fýsist hjer, fram að tegja 
ljóðin, skal aldrei á skilja mjer, skáld mig segi 
þjóðin. 

14. Margir kynnu má svo ske, mæla' er sinna 
gróða, þörf ei vinna þetta sje, þundarminni að 
bjóða. 

15, Óðs föngin sízt opt eg ljet, aðra vinnu 


123 


skerða, eitthvað finn sem meira met, margt það 
kynni að verða. 

16. Forlát mjer það fánýtt er, fræningskvera- 
brúin, mansöng hjer við hætta fer, hann má vera 
búinn. 


17. Hvarf þar áður minni mjer, mín. og dáð 
að vaka, tóku náðir nýjar sjer, njótar sáðakraka. 

18. Bættist skaði skipstjórans, skerti það ei 
gróðann, því varð glaður hugur hans, hitti stað 
svo góðan. 

19. Máls af streng í ljós fjekk leitt, lítt sig 
mengi hreifi, slái enginn út sjer neitt, yfir fengið 
leyfi. 

20. Berthold þá og vaktar víst, vel upp á að 
fari, bústað nálægt sínum sízt, sá ósmái skari. 

21. Strax með degi hjer næst hann, hlyni meg- 
ingerða, fyrir eyjar forstjórann, finna segist verða. 

22. Klæddist búning annan í, ofnerstúna viður, 
hafði trúnað þann á því, þekktist núna miður. 

23. Greitt til strandar ganga vann, góinslanda- 
börinn, menn vakandi fyrir fann, fjekk þeim vand- 
að svörin. 

24, Hans þjenarar hollir með, honum fara náðu, 
skynsemd var þeim skötnum ljeð, skyldunnar vel 
gáðu. 

25. Berthold innir svo um sinn, seims við 
stinna kvisti, skips- að finna frægð búinn, for- 
manninn sig listi. 

26. Hlynir skjalda honum þá, hans að tjaldi 
vísa, þegar baldur baugs nam frá, blunda valdi 
rísa, 


124 


21. Bezt sem kann með blíðlegu, birtist hann 
viðmóti, heilsa vann á hollensku, handarfannanjóti. 

28. Yfirmaður minn hann tjer, mig um bað 
svo frjetta, hvers nú að við þurfið þjer, þeim vill 
skaða ljetta, 

29. Treinist svarið tjeðum hjá, tveimur bar 
vel saman, hvor þar starir annan á, ekki var þeim 
gaman. 

30. það ígrundar muni minn, menn svo stund- 
um skrafa, að þeir mundu eitthvert sinn, áður 
fundist hafa. 

öl. Sá framandi síðan tjer, sóma standi gædd- 
ur, óyggjandi eruð þjer, í Hollandi fæddur. 

32. Með því talið málið það, mjög svo alskýr- 
lega, hafið alist í þeim stað, utan kala' og trega, 

30. Maður er jeg engelskur, auðargrjer hinn 
segir, og þar verið innfæddur; ýmsir gerast vegir. 

34. Upp svo kveður orðróminn, eyjar tjeður 
ráður, held eg sjeð þann herra minn, hafi og með- 
fylgt áður. 

35. Mjög innrætt er mitt í geð, mark aðgætt 
það berið, hafið ætting yðar með, í lífshættu verið. 

36. Tilfellunum fornu frá, fann margskonar- 
svarið, Góðrarvonarhöfða hjá, hefði svona farið. 

ð1. Loptflugið á minntist með, manntjónið og 
fleira, höfðann við sem hafði skeð, á haflamiði 
dreira. 

38. þennann áður sem opt sá, svofnersláða- 
hlyninn, Berthold náði þekkja þá, þar sinn dáða- 
wininn. 

39. Frændi hans það Wolfgang var, vaktist 


125 


ansa gleði, hyggjuranns við hræringar, hjartað 

Sansa rjeði. 

40. þá spyr hann hvert þekkti ei sinn, þraut- 
 mæddann stallbróður. Ójú vann að ansa hinn, 
eldahrannarbjóður. 

41. Inntekinn af undrun hann, er sem hinn 
fagnandi, kærstan finna fjekk þennan, frænda sinn 
lifandi. 

42. Yfirráðin elskunnar, áhrif bráð svo þáðu, 
falla náðu í faðmlög þar, frændur áður tjáðu. 

43, Nærri frá sjer numdir þeir, nýrri þá af 
gleði, tjeðum hjá þar tendrast meir, tryggð ó- 
smáa Tjeði. 

44. þá varð fundur fagnaðar, fyrir lundum 
skjóma, hófst nú stundin hagnaðar, heims á grund 
með blóma. 

45. Wolfgangs urðu svör þau senn, sinn fram 
burð með rjetta, lifs dregurðu andann enn, ó mig 
furðar þetta. 

46. Það jeg skrafa satt um sinn, svo ei vafa 
fengi, margir hafa harmað þinn, hjeðan afgang 
lengi. 

41. Berthold hvörmum hrutu af, högl með 
vörmum tárum, fornum hörmum gaum að gaf, 
geðs og örmulsárum. 

48, Síðan tjáir vopnaver, við sig þá hann rjeði, 
Margt nú á að minnast er, mótgangs þrá og gleði. 

49, Höfrungs löndum hraust mig á, hætta 
Vönd nam lerka, dauðans gröndum dró mig frá, 
Drottins höndin sterka. 

50, Dásemd með og undran er, allt það skeð 


126 
má. segja, heill sú rjeð og heppnast mjer, hjer 
við gleði að þreyja. 

$1. Tíu hjer á eyju ár, eg hef verið glaður, 
margskyns er nú happa hár, hagur mjer stofnaður. 

52. þúsundfaldar þakkirnar, þeim alvalda Drottni, 
ljúft skal gjalda um lönd og mar, lof hans aldrei 
þrotni. 

53. Wolfgang með forundran allt, á það rjeði 
heyra, um svo skeð sitt ástand snjallt, álfi tjeði 
geira, 

54. Forðum þá til Hollands heim, halda frá 
þjer náði, skort jeg sá af skaða þeim, skipi á 
sem þáði 

55. Lítinn auð jeg átti þar, eptir dauðan föð- 
ur, „þraut mig brauð svo vært ei var, við það 
nauðalöður. 

56. Greitt svo fríum geðs af móð, gaf mig Í 
stórreisur, frjáls á ný með föngin góð, fjekk ei af 
því hneisur. 

57. Hefur það vel heppnast mjer, hlaut opt 
glaðværð finna, hjer formaður orðinn er, á hvals- 
traðar línna. 

58. þennan beztan meta man, mun það fest 
í letur, græðishestur Gallóvan, gengur flestum 
betur. 

59. Ó, hvað gerir gleðja mig, gæfa er hin 
mesta, að með fjeri finn jeg þig, frænda hjer minn 
bezta. 

60. Þig jeg bið minn bezti vin, brátt mjer 
lið auðsýna, liggur við mín lífs nauðsyn, lukku 
styð þú mína. 


127 


61. Efni til skips aðgjörðar, at þjer vil jeg 
hljóta, hefur bilað hlunnamar, háskaspilið ljóta. 

62, Kýs jeg vín og vistir mjer, viss mun þín 
um sorgun, þörfin mín ef upp fyllt er, ei skal 
dvína borgun. 

63. Berthold tjer og brosa fer, bjargar er sá 
kraptur, Guð sem hjer nam gefa mjer, gefa þjer 
skal aptur. 

64, Fús jeg hjeðan fara vil, fyrri skeð þó væri; 
halda með þjer Hollands til, hentugt sjeð er færi. 

64. Heppnin sú mjer birtist bert, bezta nú í 
heimi; sendur þú mig sækja ert, svoddan trú jeg 
geymi, 

66. Mín sú list er mjög frábær, mega vistum 
breyta; bezt samkristinn bróðir kær, bón ei fyrstu 
neita. 

67. Greitt ef ansar ganga kann, gæfustands til 
nytja; lengi sansá fýsn jeg fann, föðurlands míns 
vitja. 

68. Þú skalt hjá mjer vist og vín, vinur fá minn 
glaði; skip þitt á sem þörf er þín, þverra má svo 
skaði, 

69 Jeg í anda fagnað fæ, finnst því grand ei 
hljóður; hjálpa“ úr vanda nú því næ, nauðlíðandi 
bróður. 

10. Líka þar af gleðst mitt geð, gæfu bar í 
hendur; að nú fara frænda með, fæ er var mjer 
Sendur. 

71. Beggja þreifast ástir á, og sjer hreifa verða ; 
Skiprúmsleyfi fljótt nam fá, frægur veifir sverða. 

12. Wolfgang það sjer birta bað, Berthold hvað 


128 


reif yfir; er svo glaður í þeim stað, óþrælkáður 
Lifir. 

13. Fljótt að- gjöra fús það var, fleinabör án 
trega; um sín kjör á eyju þar, innti sköruglega. 

TA. Heim svo bjóða frænda fór, fjarðarglóða 
hlinur; þegi hljóður þáði rór, það hans góði vinur. 

15. Sinn þjenara sendi heim, svörin þar að 
magna; auðs og vara við því reim, vini bar að 
fagna. á 

76. Síðan beztan sjer við hönd, sinn rjeð gest- 
inn leiða; tryggðafest ei bila bönd, böli flestu eyða. 

11. Fjekk þar skanns og fallstykkin, frændi 
hans að líta; eykst þá sansa undrunin, ulli brands 
hjá nýta. 

18. Svör hann þróar þannin bert: þú telst ó- 
vinnandi; herra sjó hjer yfir ert, eins vel þó sem 
landi. 

19. Bertholds þá til bústaðar, báðir áfram 
halda, sagt er frá að frændum þar, fagni gnáin 
spjalda. 

80. Lijet: sjer bæði börn sín með, bríkin klæða 
fylgja, hýr í ræðum heilsa rjeð, henni fæðir ylgja. 

81. Vera biður velkominn, vefjan sniðug dúka, 
ljómaiðulárviðinn, lista sið nam brúka. 

82. Hjörvayggur hrósa vann, húsabyggingunni, 
sjá margt þiggur furðu fann frekt í hyggjugrunni. 

83. Spangagrjer með spaugsorðum, spjalla fer 
brosandi, búsælt er á öræfum, allvel hjer búandi. 

Sd. Annað heita ætti þó, eyland feita þetta, 
sem að veitir sæld og ró; sjezt hjer hveitið 
spretta, í 


129 


85. þú í anda þar gleðst af, þrauta stand nam 
linna, þjer hjálpandi gæfan gaf, 'gósen land að 
finna. 

86. Berthold svarar blítt með þel, blossamar- 
ar veitir, jeg nú hvar sem aldur el, eyjan Farsæl 
heitir. 

87. Wolfgang dáðist öllu að, er þar náði líta, 
undrun háður í þeim stað, yndi þáði nýta. 

88. Akra sá þar allt um kring, auðar knái týr- 
inn, og þá háa umgirðing í sem láu dýrin. 

89. - Sýndi hlynur fleina frí, fjárhlutina næga, 
bezta skini yndis í, einka vini fræga. 

90. Gekk út þá og gaf þau orð, Gotthlíf smái 
drengur, matur á er borinn borð, bíða má ei 
lengur. 

91. Berthold inn til borðs með sjer, bróður 
sinn þá leiddi, vera linnavallar-grjer, velkominn 
hann beiddi. 

92. Hjá þeim sat þar húsfreyja, hryggðum 
glatar muna, fleins- bað skata forláta, flýtirsmat- 
reiðsluna. 

93. Snæða feginn Wolfgang vann, vantar ei 
borðræðu, betri segist hvergi hann, hafa þegið 
fæðu. 

94, þessu svæði eyði á, undrast gæða hagi, 
mest um ræðir þetta þá, þundur klæða frægi. 

95. Við þann háa höfða fyr, hugsa fáir mundu, 
slíkt að lá þjer ljúft fyrir, lánið á heims grundu. 

96. Geðs með fögnuð bón fram bar, bezt í 
sögnum fínum, hann kaus ögn til hressingar handa. 
brögnum sínum, 

9 


130 


97. þar í móti borgun bauð, Berhold hljóta 
skyldi; sig ei þrjóta sagði auð. seimanjótur gildi. 

98. Játar mildur hinn og hló, hýr með snild 
rjeð skrafa: að hann vildi aptur þó, engann skild- 
ing hafa. 

99. Komugestinn kæta fer, kapp þar mest á 
lagði, gefið bezt að gefa er, geiralestir sagði. 

100. Skipsmenn þínir nokkrir nú, nóg til min 
heim sæki mat og vín fyrst það vilt þú, þörf að 
sína ræki. 

101. Heiman sendi sína menn, sára bendir 
linna, skips til venda" og segja senn, sig útlend= 
um finna. 

102. Bertholds rækja boð með trú, blossalækja 
þundar, skipsmenn sækja nokkra nú, nota tækin 
stundar. 8 

103. Víns.og fæðu föng með þá, fylgdu bræð- 
ur tjáðum, runnum klæða knör út á, kapps með 
"gæða dáðum. 

104. Skipsmenn snæða náðu nú, nóg af gæða 
föngum, og þar fæða fjell vel sú, flestum æði 
svöngum 

105 Eyjar þar og yfirmanns, öl velfarar drukku, 
þessi skari þolli brands, þá óskar til lukku. 

106 Brátt að starfi búnu því, bræður djarfir 
foru. heim frá karfa breiðum bí, Berthold þarf- 
ir voru. 

107. Hlýrarnir nú heim komnir, hýrgaðir Í 
anda, ráðvandir í bezlubir, borðum fyrir standa. 

108. Höldar kátir hresstu geð, hrósað gátu 
lukku, frændur sátu sóma með, saman átu og drukku. 


1ð1 


109. Taptur þáttur missir mátt, mens ei þrátta 
miptin, aptur sáttur birti brátt, bragar háttaskiptin. 


Fimmtanda rima. 


1. Aptur nýjan óð skal byrja ei má tefja, lengi 
við frá lögun stefja. 

2.. Öpt þá hugur belg vill blása brags í smiðju, 
hendur aðra hafa iðju. 

3. Tíma langa til kemst ei að taka pennan, 
ætið bý við ókost þennan. 

4. Optast hlýt jeg einu frá til annars fara, þarf 
að vera! á þönum bara. 

5. Ymsum stöðum er jeg búinn í að vera, og 
nóg í flestum fengið gera. 

6. Jeg í Skagafirði fæddist, frá skal greina, 
víða þekktist þar eg meina. 

7. Opt mótfallið ýmislegt fjekk á mig hrifið, 
margt hefir á daga drifið. 

8. Þrátt um æfi hef jeg hlotið hættur kanna, 
Líðum fjærri tilsjón manna. 

9. En mjer jafnan hjálpað hefur himna Drott- 
inn, opt jeg sá hans verndar vottinn. 

10. þíðast lof og þakkargjörð sje þeim alvalda, 
víst það honum vil jeg gjalda. 

ll. Eitt sinn var jeg árin þrjú í önnungstandi, 
á því minna Eyrarlandi. 

12. Hingað austur hef jeg borist hárs um 
Svanna, fyrir straumi forlaganna. 

13. Fjörutíu og fjögur ár,jeg fæ svo talið, hafði" 
eg þá í heimi dvalið. 

14, Hjer í Breiðdal hef jeg eirt við hrepps að- 
Setur, tíu ár og eitt þó betur. 

15. Allvel mjer sð fólkið flest hjer fallið hefur, 
viðmót ljúft og greiöð gefur. 

16. Ei skal dylja ef“ að nokkur að því spyrði, 
jeg er nú í Fáskrúðsfirði. 

17. Jeg mun vartí fríða framar fjörðinn Skaga, 
líta fá um lífsins daga. 


gx 


132 


18. Um það fást er ekki vert og einkum síð“ 
ur, allvel mjer því eystra líður. 

19. Eitt sinn mun jeg útlegðar hjer eptir stand- 
ið, finna rjetta föðurlandið. 

20. Berthold útlegð senn úr sinni sig mun 
flytja, föðurlands síns fær að vitja. 

21. Eptir þrautir afstaðnar sá yggur hneilð, 
Tjettra til komst rólegheita. 

22. Bæði reyndi hann blítt og strítt sem birl 
ir letur, þolinmóður mörgum. betur. 

23. Opt hann Drottinn blíðan bað síg bezt að 
fría, syndir fúlar frá að drýgja, 

24, Einnig hrekja allskyns frá sjer ógæfunð; 
en holla ljena hamingjuna. 

25. Og sjer til þess aðstoð góða ætið veitð, 
vel eptir hans vilja breyta. 

26. Bænrækni hann brúkaði og breytni góðð, 
öðlaðist því gæfu gróða. á 

21. Á Farsælu eyju hann við allskyns gæði, búð 
fjekk í bezta næði. " 

28. Mundi þaðan mig ei hafa mjög svo lang“ 
að, hefði“ jeg verið horfinn þangað. ) 

29. Jeg má til á tímanum að taka vara, og Íré 
mahsöng mínum fara. 


30. Sögn jeg feldi síðast þar með sinni móð 
bræður fyrir borðum stóðu. 
31. Vinaræður fremda fjáðir frændur ala, Bert“ 
hold þannin þá rjeð tala: 3 
32. Frændi gjörðist faðir þú í fjærverunni, rjé“ 
jeg þessu ráða kunni. . 
33. því jeg skírði þjón minn eptir þínu nafð“ 
ráðvandra sá reynist jafni. í 
34. Vel líkaði Wolfgang það svo vera skyldi 
hann fyrst ráð sitt vanda vildi. 








133 


35. Heim þá kæmi hann og líka hjet án efa, 
honum föðurgáfu gefa. 

36. Berthold spyr hvað menn hans mundu 
Marga daga, þurfa skips að bæta baga. 

37. Wolfgang það ei vita kvaðst enn víst um 
þetta, sagðist bráðum fá að frjetta 

38. Ósparlega Berthold bað hann brúka skyldi, 
efni það sem velja vildi. 

39. Annars það til engra nota eptir lægi, þund- 
ur stála þakkar frægi. 

40. Wolfgang undi heiðurs hjónum hjá um dag- 
inn, fjell þá honum flest í haginn. 

41. Vel fjell honum við að ræða virðulega, Bert- 
holds kvinnu tals ótrega. 

42. Hann atgjörfi hennar mikið hrósa náði, 
sinn við frænda síðan tjáði. 

43, Ei mig vantar annað nú en eina góða, 
konu sem vill koss mjer bjóða. 

44. Mín er gleði gafst þjer frændi gott hlut- 
Skipti, ó mig slíku gæfan gipti. 

45. Jeg í heimi sannfarsæll þá segjast mætti, 
hún þó skilding engan ætti. 

46 Jeg auðugur nú er nóg og neitt ei kvíði, 
örbyrgð framar á mig stríði. 

41. Gjörði þetta gamanræðu gullskorð kalla, 
þakkar samt og þá nam spjalla. 

48. Þþannin Berthold minn fjekk mig sá mest 
ber dyggðir, bláfátæka batt við tryggðir. 

49. Alsnakta já að sjer tók mig auðarhirðir, 
Og mig sinnar elsku virðir. 


134 


"50, Lif mitt frelsað hefur hann úr heljardróma, 
óverðskuldað efli minn sóma. 

51. Hvert sem hann mjer eins vel ann er und= 
ir vonum, Evrópu í átthögonum. 

52.- þar sem ýmsar kannske kærur keppa fríð- 
ar, um hans miklu auðlegð blíðar. 

53. Allann heldur aldur minn hjer ala vildi, 
en að til svo takast skyldi. 

54. Að missa þann er mjer varð kær sem mín 
sál eiginn, af jeg bæri enganveginn. 

óð. Hún svo þetta allt kvaðst undir eiga kunni, 
herrans náð og hamingjunni. 

56. Berthold aptur blíðri ansar baugalínu, þann- 
in hagar svari sínu. 

57. Heyrðu það mín Hippóliti hjartkærasta, 
heims mitt yndi hjer einasta. 

58. Aldrei skal jeg elskan mín þig yfirgefa, 
þú ei svoddan þarft að efa. 

59. Til þín hjartans trúfastri jeg tryggð ei 
gleymi, meðan lifi hjer í heimi. 

60. Já í þinn stað þó jeg kost vel þar á ætti, 
að kongsdótlur eignast mætti. 

61, þú skalt mega þína vissu þar á byggja, 
að jeg mundi það ei þiggja. 

62. Hippóliti hans þá tók í hönd blíðlega, og 
svo kyssti allavega. 

63. Svo fer jeg nú hjeðan hringa hrundin tjeði, 
vel ánægð og glöð í geði 

64, Hjónin feldu talið tjeða tók að líða, á þann 
daginn yndis blíða. 


135 


65. Hjernæst Wolfgang hjá þeim orðlof hýr 
nam taka, fyrða sína finna spaka. 

66. Berthold fylgdi vel á veg þeim vin inndæla, 
höfðu báðir margt að mæla. 

67. Hann bað koma heim til sín á hverjum 
degi, meðan gjörðu menn að fleyi. 

68. þessu fók með þakklæti og því lofaði, 
hirðir skjóma hugar glaði. 

69. Næsta dag kom njótur stáls með nóga 
presta, Bertholds hjónaband staðfesta. 

10. Höfðu áður hyggnir frændur hjer um sam- 
ið, yrði vígslu verk það framið. 

T1. Yfir bæði börnin þeir og blessa náðu, sama 
Bertholds þjónar þáðu. 

12. Allt svo þetta í sitt kirkju inn þeir færa 
regisltur með reglu kæra. 

19. Tíðin styttist vel af Wolfgangs viðræðon- 
um, þá eins fyrir þeim og honum. 

74. Hjónin mikið hress og glöð í huga vóru, 
búa sig til ferða fóru. 

15. Varð nú knörinn ferðafær um. fliðruvegi, 
seglbúinn á sjötta degi. 

16. Fyrst af skansi færð á skipið fjögur vóru, 
kopar þau fallstykkin stóru. 

T1.. Síðan ótæpt vín og vistir viðir korða, færðu 
út á fílinn borða. 

718. Hjer til neitt ei hlynir spörðu handarjaka, 
hógu á var nú að taka 

19. Mikinn af sjer gróða gaf svo gumnar mæla, 
blómleg eyjan sú Farsæla. 


136 

80. Berthold flutti svo gullsandinn sinn þann 
„ dýra, út á flóða fák órýra. 

81. Ljet og þar með líka fylgja lundur hringa, 
gulls og silfur gnægð peninga. 

82. Tölu vissi summu sinnar sjálfur ekki, slíka 
mi ei sjáum sekki. 

83. Eptir skildi fleinafreir af flestu tagi, bjó 
um það í bezta lagi. 

84. Úpp á þáð ef einhvern síðar að þar bæri, 
þetta lífs hans viðhald væri. 

85. Uppskript hjá þar ljet hann liggja læsta 
inni, eyjarveru sagði“ af sinni, 

86. Drottinn hefði dregið sig úr dauðans kverk- 
um, dásemdar með dýrstu verkum. 

87. Og sjer vísað á Farælu eyju þessa, gjört 
sig vel þar blómga' og blessa. 

88. Tíu ára tímann þar hann tjáðist hafa, not- 
ið Herrans náðargjafa. 

89. Flutningi nú framhjelt sinna fjármunanna, 
geirabör á hestinn hranna. 

90. Skjönkopp færði skip út á þann skraut sem 

prýðir, fagurhöfða það nafn þýðir. 
“91. Ekki lifðu eptir tamdir utan fjórir, apa- 
kettir orku stórir 

92. Ljet og drakonsdýnu njótur dýrin þessi, 
fara með á unnar essi 

93. Loks á skansi læstar aptur ljet „hurðirn- 
ar, bísna vel hann bjó um dyrnar, 

94, Fyrir sló þar slagbröndum í slíkum skorð- 
um, eins og gengið frá var forðum. 





197 


95, Yztu stólpa örvaviður á skar letur, þessi 
orð hann þar fram setur: 

96. Landi þessu lengst skal unna, ljúft sann- 
mæla, heitir eyjan sú Farsæla. 

97. Tryggur staður er hjer einn þeim að hans 
njóta, öllum: skips er skaða hljóta. 

98. Ef að síðan einhvern hingað álmabendir, 
lífs úr háska lukkan sendir. 

99. Hinum sama hjálpi Drottins hærsta mildi, 
"eins og breyta við hún vildi. 

100. þann sem tíu nam um næstu nú ár lið- 
in, búa hjer við frelsi! og friðinn. 

101. Og er kominn allareiðu áls um vega, til 
Evrópu lukkulega. 

102. Á engelsku allt það teiknar upp með 
vizku, perlabör og portúgisku. 

103 Hann það skar á Hollenzku með hyggni 
ríka, Maleysku og máli líka. 

104. Sannleikans þar sízt á hans var sögurýrð- 
in, tjáð svo yrði Drottins dýrðin. 

105 Berthold konu börnum með og báðum 
þjónum, gekk alfarinn svo að sjónum. 

106. Fjellu á knje í fjörunni og föður alda, 
þakkar offur gjörðu gjalda, 

107 Fyrir veitta velgjörninga vernd og næði, 
lán og allkyns ljenuð gæði. 

108. þau svo rjett sem þar jörðina þá kyss- 
andi, voru eyju vel kveðjandi, 

109. Lofsálm fagran ljúfum Drottni loks þar 
sungu, heiðursverðu hjónin ungu. 


138 

110, Og svo báðu að sú reisan áformaða, yrði 
frí við allann skaða. 

111. Síðan gengu þangað þau sem þeirra bíð- 
ur, Wolfgang mikið viðmóts blíður. 

112. Veg þeim greiddi vel á skip með virð- 
ing mestu, og viðtökum allra beztu. 

1í3 Hamingjan þar hjónum brosir hýr á móti, 
ljúft, þeim bauð síns liðs að njóti. 

114. Eins var sem hún segðist skildi svo til 
haga, bræði“ úr ægis dætrum draga. 

15. Nú mun Berthold betur heppnast brims á 
storðum, en Indía ferðir forðum. 

16. Eptir Wolfgangs að siglingu á var degi, 
áttunda þar frá vent fleyi., 

17. Sigla með þeim sízt jeg nenni svefns um 
tíma, niður falla nú skal ríma. 


Sexlánda rima. 


1. Enn til kvæða upp jeg rís, eptir skyldu 
minni, fyrir æðar ekki frýs, allar nú að sinni. 

2. þróast yndi þrýtur sút, þegar gríma dvínar, 
enda binda hlýt jeg hnút, hjer á rímur mínar. 

3. Nú jeg bylgju lága lit, lund þó ygla kunni, 
Berthold fylgja heim jeg hlýt, hans á sigling- 
unni. 

4. Fullkominn á flestu hjer, finnst óstóðug- 
leiki, hugur minn og ætíð er, á sífeldu reyki. 

5. Gefst mjer þannin glöggt að sjá, ganginn 
forlaganna, hagir manna hrekjast á, hjólum breyt- 
inganna 

6. Jafnt má ekki leika“ í lund, lýð með hag- 
sældina, illa gekk margt opt um stund, aptur bet- 
ur hina 

7. Betra líða ungur er, einhvern mótgangs 





139 


hroka, á mann stríða fyrri enn fer, fóstra Garða- 
loka 

8. Flestir miður þola það, þá í elli sinni, held- 
ur friði hænast að, hægð og róseminni. 

9. Allt má nefnast undir því, ástand manna 
falið, hvaða stefnu heim út í, hver fær ungur 
valið. 

10. Margir drífa sjálfir sig, sjeðan þrátt í voða, 
við ei hlífast villu stig, viljugir að troða. 

1l. Berthold þegar víkja vann, vegi frá þeim 
rjetta, þá stórlega þungar fann, þrautir á sig detta. 

12. Aptur neyð sú benti beim, brátt á veginn 
rjetta, við þá leið svo hann um heim, hjelt vel ept- 
ir þetta 

13. Finnst ósjaldan sýnt og sagt, svo í marg- 
kyns efnum, manns í vald sje mikið lagt, með 
frívilja gefnum. 

14. Víst það er að vil jeg rjett, vopnið bera 
mála, það var mjer í sjálfsvald sett, sögu hjer við 
rjála. 

15 — Yrði rímur albúnar, yndi mitt það væri, 
og að tíminn ómegðar, á þeim styttast færi. 

16. Minn burt fer nú mansöngur, mál er hann 
að skerða, sá mun hjer og síðastur, saminn af 
mjer verða. 


17. Fyrri beið þar fálki þunds, ferða greiður 
eigi, bjóst að skeiða hestur hlunns, hafs um breiða. 
vegi. 

18. Var það skykk til viðhafnar, virðar sagt 
er skjóti, öll fallstykki urðu þar, innanborðs á róti. 

19, Upp úr sandi akker þá, álfar branda draga, 
sett í stand þeir seglin fá, svo frá landi slaga. 

20. þá til eyjar horfðu bjón, hana meðan 
eygðu, þangað megin sára sjón, saknaðar þau 
teygðu. 


140 


21. þau svo mæla þökk haf nú, þín öll fyrir 
gæði, æ farsæla eyjan þú, er við nutum bæði. 

22, Eins framvegis veittu lið, virðum nauð- 
líðandi, ef sitt fley í mararmið, missa þín vitjandi. 

23. Eyjan hvarf að íta sjón, ylgur súða þusti, 
hraður karfa fram um frón, fengnum byrs með 
gusti. 

24, Fólkið hresst um hyggjurann, hrynda 
gjörir trega, sínum gestum Wolfgang vann, veita 
skörulega. 

25. Hann þar bezta herbergið, hjónunum þá 
ljeði, allskyns mesta indælið, efla hjá þeim rjeði. 

26. Gjörðust þó sem glöggt jeg finn, greint í 
söguriti, ungu sjóveik systkynin, sjálf og Hippóliti. 

21. þau samt aptur þáðu brátt. þægan heilsu 
bata, og með skaptan eðlishátt, öll svo hryggð- 
um glata. 

28, Ekki beið við öldumar, óskaleiði þáði, 
fram um heiði hnísunnar, hlaupa greiður náði. 

29. Á níundu viku vann, við mein frí allskon- 
ar, halda undir háreistan, Höfða-góðrarvonar. 

30. Voru klæða kvistir þá, kátir geðs í skorð- 
um, minntust bræður allt þó á, er þar til bar 
forðum. 

31. Hjörfa rjóðar heppnir vel, höfn þar fengu 
beztu, ferðamóðann siglusel, svo með strengj- 
um festu. 

32. Skatnar sjeð frá skipa mergð, skreytta 
hvíld þar drýgja, Wolfgang með sem fyrr sjóferð, 
frá hjelt Batavía. 

33, Reisufjelags bróður bezt, beimar þessum 





14l 


fagna, meintu hel þó hefði fest, hann með sína 
bragna. 

34. Vanta fríðar trönur trjes, tvær af flota Í 
um, þeirra bíða þundarfjes, þar á ránar essum. 

35 Tíma þá sjer tók Berthold, til forlisting- 
anna, gekk upp á þar græna fold, gamlar vistir 
kanna. 

36. Hann á láði fann þar fljótt, fornvinina nýta, 
þá sem áður greiða gnótt, gjörðu honum bíta. 

37. Minnast rjeði á það allt, ei bar lyndistrega, 
og nú tjeðum aptur galt, öllum ríkmannlega. 

38. Síns húsföðurs forna hann, fríðri dóttur 
skeinkti, vogaröðul vel fagrann, vinsæld ei það 
kreinkti. 

39. Dýr tvöhundruð dúkata, djásna gaf hann 
tróðu, minna stundum menn þakka, með skap- 
lyndi góðu. 

40. Brúðar tjáðist gáfa gild, gott fjekk hrós með 
orðum, hafði þjáðum hún góðvild, honum auð- 
sýnt forðum. 

41. Heimboð gjörði honum þá, herra borg- 
meistari, fleins kom njörður fund hans á, fylgdi 
vinaskari, 

42. Segja bað sjer eyðir ýrs, eins og fýsnin 
krefði, drifið hvað á darra týrs, daga markvert 
hefði. 

43. Mest hans konu kæra sjá, kaus við tæki- 
færi, rjett sem honum himnum frá, heilla til send 
væri. 

44, Veizla fögur virðing með, aldist nýjum 


142 


gestum, sjerhver mjög þar glatt bar geð, gæðum 
heims af mestum. 

45. Berthold mjög vel metinn var, magtar nú 
Í standi, æfisögu sína þar, sagði lýð skemmtandi. 

46, Upplífgandi þótti það, þar í veizlusalnum, 
rótt undrandi dáðistað, Drottins vernd á halnum. 

4T. Sat þar vitur gæfu girt, glöð í hyggjuranni, 
Hippðliti vel sem virt, var af hverjum manni. 

48, Wolfgang frægur fylgja vann, frænda sín- 
um kæra, allskyns næga yndið fann, og þar sæmd 
frábæra. 

49, Sex um daga veiting var, víns og dýrra 
rjetta, margt fram slagar þjóð hjá þar, þá til nýrra 
frjetta. 

50. Átta daga eptir bið, áls um bala votann, 
tvö án baga bárukið, bættust þar við flotann. 

öl. Málmagautar mjög vel þar, mastrastrengi 
herða, fram um brautir bárunnar, bjuggu skip 
til ferða. 

ö2. Frændur kvöddu virta vel, vini þar á láði, 
öldin glödd um þankaþel, þeim góðs óska náði. 

53. Akker þegar upp á dekk, ýtar draga snjall- 
ir, skelfileg þá skothríð gekk, skulfu álfahallir. 

54. Eptir venju vaskir menn, víst með regl- 
um beztum, seglin þenja út þar enn, á þeim neglu- 
hestum. 

öð. Menn í grennd þar mátti sjá, með til fall- 
ið gaman, þegar rendi fróni frá, flotinn allursaman. 

ö6. Wolfgang þáði veðrin jöfn, virðum ásamt 
hinum, unz að náði Hollandshöfa , hann á sæ= 
birninum. 


143 


57. Strax á hauður stálabör, steig þar seimi 
hlaðinn, til sín bauð með blíðleg kjör, Berthold 
heim í staðinn 

58. Dvelja hjá sjer biður bezt, bróður sinn í 
næði, meðan frá að færi mest, ferðareisu mæði. 

59. Sagði mildur fleygirfleins, frjáls að öllu 
leyti, fylgja skyldi og með eins, allt hans föruneyti. 

60. Sverða geymir sinna nam, sóma boði góðu, 
allir heim til Amsterdam, yljastoðum tróðu. 

61. Wolfgang magnar veizlu þar, vinum sín- 
um beztum, skeinkt að gagni vínið var, við það. 
hlýnar gestum. 

62. Fengnu láni fagnar því, fólk sem hreppti 
kæti, saman mánuð sat þar í, sæmd og eptirlæti. 

63. Wolfgang elskar vel Berthold, við hann 
skilur eigi, á engelska fylgja fold, fleina býður 
sveigi. 

64, Nóuu ríkur nú kvaðst þar, njótur bráins- 
veggja, sínar líka siglingar sagðist þá afleggja. 

65. Setjast vilja kvaðst um kyrrt, kólguljóma 
eyðir, margt við skilja mótfall stirt, mein sem þrátt 
af leiðir. 

66. Föður gefa gáfu vann, gilda nafni sínu, 
líkt sem hefir lofað hann, lundi grafningsdýnu. 

67. Heita ljet það hjörfatýr, hundrað dúkatana, 
gild svo metin gjöf órýr, gengur nú úr vana. 

68. Sig til búa ferðar fljótt, frændur snild með 
tama, halda nú til Englands ótt, á hafjórnum sama. 

69. Æðsti kraptur um sá rekk, útlegð gjörði 
dvína, Berthold aptur finna fjekk, fósturjörðu sína, 


144 


70." Systkyn frjetti sjeu þar, sín lifandi fjögur, 
hans þá rjett vel hugarfar, hýrga slíkar sögur. 

11. Af þeim systur töldust tvær, tjáðist gipí 

sú eldri, búnar listum báðar þær, brúða röð Í 
heldri. 

12. Ára sex það innt er ljóst, yngri seims var 
nanna, þegar vegs til Berthold bjóst, byggðir heims 
að kanna. 

13. Hann um ferðast hauður þar, heilsar syst- 
kyronum, fundur verður fagnaðar, fyrir þeim og 
honum. 

14. Undrast náðu öll þau hann, aptur sjá lif- 
andi, löngu áður örendann, eflaust þó hyggjandi. 

75. Eptir skildum eigum hans, öll þáu með 
sjer skiptu, ekki vildi eyðir brands, upp því neinu 
kipptu. 

76. Heldur bætti vopnaver, við þau stórgjöf- 
unum, lund það kætti vitum vjer, vel í systkyn- 
unum. 

71. Fór að draga brátt til bús, bítir naðurs- 
túna, keypti fagurt hann sjer hús, heima' í stað 
Lundúna. 

18. Svo um kyrrt hann settist þar, sinni baugs- 
með þöllu, mikils virt hún vinsæld bar, vel bjá 
mengi öllu 

79. Hringagrjer einn herragarð, hárri pragt Í 
sinni, keypti hjer næst auðs með arð, út á lands= 
byggðinni. 

30. Hreppti flestann heilla krans, hjörvasveig- 
ir gildi, Wolfgang bezti vinur hans, við hann eigi 
skildi. 














" 145 


"81, Brúna lýsti blisum til, Bertholds yngri 
systur, ástar þrísti þangað yl, þjassamála kvistur. 
82. Dyggða klára kosti bar, kurteis hringa- 
eyja, sextán ára fils um far, fríð var yngismeyja. 
83. Wolfgang bar upp bónorðið, Berthold við 
til svanna, en það var nú auðfengið, á komst 
mægð frændanna. 

84. Brátt var haldið brúðkaupið, boðið fjölda 
manna, veizlu skvaldurs vöktu sið, vín þá höldar 
kanna. 

85. Margkyns lengi lífs yndið, lyndismóð nam 
banna, gjörði mengi gamanið, glaumur hljóðfær- 
anna. 

86. Heimanfylgju sinni senn, systur Berthold 
gefur, ljómabylgju á hann enn, áður skert þó hefur. 

87. Fannst hvert sinn á fje óspar, frægur ull- 
ur hringa, brúðurinni þá gaf þar, þúsund gull- 
peninga. 

88. Veizlu þrutu föngin fín, fáir glaðværð 
spara, boðsmenn hlutu heim til sín, hálfringlað- 
ir fara, 

89. Vel hjónanna nýju nú, nærðist ástin heita, 
hvort við annað tryggð og trú, tvíllaust aldrei 
breyta. 

90. Wolfgang ræður það af þá, þar í ró sjer 
kærri, búa svæði Englands á, elsku frænda nærri. 

91. Tryggur báðum Berthold var, bræðrum áð- 
ur töldu, þeir með ráðvant þankafar, þar í náðum 
dvöldu. 

92.  Geiraviðir góða fá, greind um vizkuranna, 
vöndust siði allvel á, Evrópisku manna, 

10 


146 


93. Gaf loptslagið greinir rit, gömlum farfa 
slepptu, hörunds þægilegann lit, ljósbleikann þeir 
hrepptu. 

94.  Birtust síðan búnir í, blómi prýði kláru, 
alla tíð svo upp frá því, ásýnd fríða báru, 

95. Við þá bræður Berthold þar, breytti snild- 
arlega, loksins gæða giptingar, gjörði þeim útvega. 

96. Vel úr garði gjörði þá, gaf þeim fjeð ó- 
rýra, gózið jarða sitt um sjá, setti fjeða hlýra. 

97, Öll svo þessi áminnst hjón, eðla gæfu 
hlutu, gaf þeim blessan Guðs forsjón, góðrar æfi 
nutu. 

98.. Berthold og hans ekta sprund, unntust vel 
og lengi, er nafntoguð alla stund, urðu lands hjá 
mengi, 

99. Mörgum fegri minning bar, mönnum þeirra 
saga, Í rólegri elli þar, entu þau lífdaga. 


1. Rímna letrið rjeð jeg frí, rita' á vetrar degi, 
frá mjer betri búning í, birzt það getur eigi. 

2. Finnst það hressing mikil mjer, margt þó 
ama kunni, ljóð jeg þessi laus við er, lof sje 
hamingjunni. 

3. Minn því feginn muni var, mærðar stím að 
dvínar, veit þó ei hvað vinsælar, verða rímur 
mínar. 

4. Víst þær sneiða hrósi hjá, hróðrar foringj- 
anna, þegar meiða menn sig á, mergðum hor- 
tittanna 

ð. Liggur mjer það ljóst fyrir, loks þann róm 











147 
á herði, mjög að hjer á margbreyttir, mannadóm- 
ar verði. 

6. Út þó frá mjer óðarskrá, almúganum sendi, 
kýs jeg þá sjer kærum hjá, kveðandanum lendi. 

1. Rýr þó fróðleiks miðlist mennt, mjer í óð- 
ar prangi, óskar þjóðin þrykkt á prent, þessi ljóð- 
in gangi. 

8. Bertholds finna hljótum hjer, heiðursminn- 
ing setta, hugar vinnu arður er, æfi minnar þetta. 

9. Nú mín þiggur hvíld í hag, hönd af penna 
lúin, optar hygg ei yrkja brag, eptir þennan búinn. 

10. Ljóð fram sel jeg þessi þar, þundum- 
glæturínar, farið vel og farsælar, frá mjer dætur 
mínar. 

11. Inn svo bundið er nú rjett, í hið nýja 
letur, átján hundruð ártal sett, og sjötíu betur. 

12. Uppsátrið er í reirður, austrabátur niður, 
arkarsmiður öfugur, öld forláta biður. 

13. Laus við baga lifi þjóð, lukkan há ei 
þrjóti, þeir sem laga þessi ljóð, þakkir frá mjer 
hljóti. 

14. Stundin gæða heppnast hjer, hrundin mæða 
Jóni, bundin ræða enduð er, undir kvæðatóni. 


10* 


148 
Eptirmáli 


Mig fjær sessi menntunar, mærðar fengu hrif- 
ið vímur, undan pressu prentunar, pantar mengi 
Bertholdsrímur. 

1, Mjer í Fáskrúðsfjarðar sveit, fimm ár bíða 
lynda náði, undi dável í þeim reit, unz mig síð- 
ast blindan þjáði. 

2. Enganvegin eg fjekk þá, opt með verið sinn- 
ið hressa, ferð til Eyjafjarðar lá, fyrir mjer um 
tíma þessa. 

3.. Farmenn Gránufjelags jeg, flytja bað mig 
utanjarðar, sem um ránar riðu veg, rangaglað til 
Eyjafjarðar. 

4, Fjekk jeg eigi far hjá þei.a, — fannst ó- 
þreyju lund. mín knúin aptur veginn eg fór 
heim, að Kolfreyjustað svo búinn. 

5D.. þessa fara löngu leið, landveginn til norð- 


ursveita, frekt jeg þar svo fyrir kveið, fannst það“ , 


kynni örðugt veita, 
„6. Brá jeg mjer í Breiðdalinn, beisk mig særa 


nam ógleði, þar við sjera Magnús minn, mig ráð- . í 


færa bezt jeg rjeði, 

7. Mjög sá vitur mjer bezt fann, mitt hand- 
rilið fyrir svara, sitt álit það sagði hann, sjálfur 
hlyti? jeg norður fara. 3 

8. Vegaseðil gildann greitt, gaf hann mjer til 
ferðarinnar, fram vel tjeður fjekk mig leitt, fleira 
ber til sögu minnar. 

9. Síðan jeg á ferðaflakk,xfór með dánumanna 








149 


hylli, fylgd um vega, hest og hnakk, hlaut að lána 
bæja milli. 

10. Hjeraðsmanna hjálp ótreg, hagkvæm varð 
mjer án kostnaðar, komst jeg þanninn vel um veg, 
Vopnafjarðar til kaupstaðar. 

11. Doktor bað jeg danskan þar, dimma lækna 
blindu mína, „ gjöra það hans vilji var, við það 
rækni lagði sína. 

12, Tók á meðan mig að sjer, mannval fakt- 
or þar búandi , húsrúm ljeði og hjúkrun mjer, 
hann í maktar sómastandi. - 

13. Hringanjörður háttmetinn, höndlunar úl 
kjörinn stjóri, er vel gjörða maður minn, mestur 
þar sá dyggða stóri. . - 

14, Hann mun sendur himnum frá, hafa þar 
á verið svæði, mjer ókenndum manni sá, mánað- 
ar gaf drykk og fæði.. 

15. Höfðinglundin Sæmundsens, sú ber gild- 
ann dyggðavottinn, heiðri bundinn hirðir mens, 
himna mildur blessi Drottinn ! 

15. Ferða ógreitt framhaldið, fór jeg þá að 
endurnýja, sama þó með sjónleysið, sem nú á 
mig gjörir knýja. 

17. Lengstu hlaut jeg leið með sjó, lands í 
kringum heiðar fara, ljúfra naut jeg liðugt þó, leið- 
beiningar meðfylgjara 

18. WVetrar stríða veðrafar, vakti lýðum þung- 
ann kvíða, geystust hríðar hamramar, hlaut jeg 
víða tepptur bíða. 

19, Fólkið afbragðs greiðagnótt, gjörði mjer í 


150 


tje að láta, þakkir hafi heiðurs drótt, hjer fyrir í 
bezta máta. 

20. Glöggt án saka greið með skil, gat jeg 
rólað vonum betur, komst jeg Akureyrar til, ept=- 
ir jólin nú í vetur. 

21. Greiða fjekk mjer götu rutt, gæfan lipur 
aðra fría, mig þó ekki fengi flutt, fjelagsskipið 
hún María. 

22. Alla leið að austan mjer, ágætlega reynd- 
ist mengi, víst það heiðursverðugt er, vel má jeg 
því hrósa lengi. 

25. Jeg allstaðar fylgdir fjekk, fullvel rjett sem 
óska vildi, alla það samt yfirgekk, að jeg Fl 
forma skyldi. 

24. Þjóðin skrafar það með spekt, þar af rentu 
megi' eg finna, lagt mig hafi' í hættu frekt, hjer 
„við prentun rímna minna. 

25. Lýðir sprottinn líta hjer, ljósann vottinn 
minna rauna, öllum gott sem gjöra mjer, góðann 
Drottinn bið jeg launa! 

26. Mest það happið mjer áskil, meina bót 
hjer nokkra finna, lengst þar kapp á leggja vil, 
lækning hljóta augna minna. 

21. Mína þessa mærðarskrá, mjer útfrá svo 
læt jeg hlaupa, lán og blessan breiðist á, Bert- 
holds- þá sem - rímur kaupa. 


Athugasemd. 

Í sjöundu rímu hjer að framan 102. erindi, bls. 
G1., línu 6. að neðan, stendur glorhungruðum 
núna, sem höfundurinn hefur síðan breytt þannig: 

Gættu' að því núna. 


Misprentanir þær, sem orðið hafa hjer að 
framan í eRímum> þessum, er góðfús lesari beð= ' 
inn að lesa í málið. 





Kosta í kápu 48 skildinga. 








aaa. 

























































Sg a TG a ið 
ð s% = - Es Þ.A 
) R = . ; A 
Mi tn s = 
% 2 





















